3 áunekjut A 
ið. 




















HUGVEKJUR 


VIÐ NOKKUR TÍMASKIPTI 


SAMIÐ HEFUR 


JÓNAS GUÐMUNDSSON, 


kennari við latínuskólann í Reykjavík. 


ÚTGEFNAR Á KOSTNAÐ 


EINARS ÞÓRÐARSONAR, 


forstöðumanns prentsmiðju Íslands. 
A — 


REYKJAVÍK. 


Prentaðar í prentsmiðju Íslands. E. þórðarson. 
1857. 





Til lesandanna. 


Fyrir nokkrum tíma stakk herra prentari Einar þórðarson 
upp á því við mig, að eg skyldi semja hugvekjur, annaðhvort um 
tímabilið frá veturnóttum til langaföstu, ellegar um föstuna; þótti 
mjer þá bæði illt, að verða ekki við þessari áskorun herra prent- 
arans, og á hinn bóginn virtist mjer vera ráðizt í heldur mikið 
fyrir okkur báða, að eg semdi og að hann gæfi út á prent hug- 
vekjur um annanhvorn þessara kafla vetrarins, af því að svo er 
skammt liðið, frá því að nýjar hugvekjur hafa verið prentaðar, 
sem ná yfir þá hvorn um sig, auk þess að Stúrms hugvekjur, 
sem flestir húsbændur hjer á landi munu eiga, ná yfir hvorn- 
tveggja kaflann. Bauð eg þá herra prentaranum, að semja þær 
sex hugvekjur, sem í bæklingi þessum koma fyrir alþýðu sjónir, 
en lofaði honum jafnframt, að verða seinna við áskorun hans, 
að semja föstuhugvekjur, ef þessi litla tilraun geðjaðist alþýðu 
svo vel, að líkindi væru til, að hún mundi vilja eignast fleiri 
húslestrarbækur ritaðar í líkum anda og þessar sex hugvekjur, 
og þótti honum það vel til fallið. 

Þannig er það þá undir komið, að hugvekjur þessar koma 
út á prent. Um þær sjálfar heyrir mjer ekki að fella neinn dóm, 
en þess eins læt eg við getið, að þær eru samdar án minnsta 
stuðnings af annara verkum, hvort sem það verður heldur talið 
sem kostur ellegar ókostur við þær. það þýkist eg og vita að 
ætti að verða þeim til meðmælingar, að þær ráða bót á skorti, 
sem margir hafa kvartað yfir, að það hafa ekki áður verið til 
hugvekjur til allra þeirra daga, sem þessar hugvekjur eru ætlað- 
ar til, Í neinni einstakri húslestrarbók. 

það er að endingu mín einlæg ósk, að þessi litli bækling- 
ur geti áunnið sjer alþýðu hylli, af því að hann samsvari þeim 
tilgangi, sem allar húslestrarbækur ættu að vera ritaðar Í. 


Ritað 29. júní 1857. 


Höfundurinn. 


I. Hugvekja 
ál 


Yfirlit efnisins: 





á gamlárskveld 


á síðasta dag vetrar. 


á fyrsta sumardag 
á síðasta dag sumars 
á fyrsta vetrardag 
á aðfangadag jóla 


Bls. 
1.— 9. 
10.— 20. 
21.—28. 
29. —36. 
97.—45. 
46.—56. 


I 
Á GAMLÁRSKVELD. 


Sálm. 90., 12.: 


Kenn oss svo að telja vora daga, að vjer 
verðum forsjálir. 


Enn einu sinni höfum vjer þá bætt einu ári við tölu 
vorra ára hjer í tímanum; síðustu stundir þessa árs 
eru nú að líða, og guði einum er það kunnugt, hvað 
margar stundir vjer eigum ólifaðar á hinum komandi 
tíma, og hvort það árið, sem heilsar oss á morgun, 
verður ekki vort síðasta; hversu eðlilegt er þá ekki, 
þegar vjer á þessum síðustu stundum hins liðna 
árs erum $vo eptirtakanlega minntir á flughraða tím- 
ans, að vjer tökum undir með Davíð konungi, og 
biðjum guð að kenna oss, að telja vora daga svo, að 
vjer verðum forsjálir? En það er sorglegur sann- 
leikur, að svo vel sem margur hver býr sig undir 
hið tímanlega, og telur í þeim skilningi daga sína, 
svo hirðulítill er hann, eptir hinum ytri ávöxtum að 
dæma, um að telja þá, til þess að búast við hinu 
eilífa. Menn verja opt töluverðum kafla lífsins til 
undirbúnings undir einhverja vissa stöðu þess, og í 
hinum tímanlegu efnum kappkosta þeir yfir höfuð á 


hinni yfirstandandi stund, að búast við hinni ókomnu, 
J. Guðmundsson. Hugvekjur. 1 


a 

en þegar þeir eru búnir að ná staðfestingu í kristin- 
dóminum, þá þykjast margir vera orðnir fullnuma í 
honum, þykjast vera búnir að telja stundir sínar, til 
undirbúnings undir hina eilífu köllun, og þó er ó- 
hætt að fullyrða, að engin kunnátta er vandlærðari, 
en hin mikla kunnátta, að vera kristinn. Ímyndum 
oss ekki, góðir bræður, að vjer sjeum orðnir fullnuma 
í vorum kristindómi, þó vjer getum haft boðorð hans 
á vörunum; það getum vjer jafnvel á þeim kafla lífs- 
ins, þegar vor sálar og líkama þroski er þó ekki meiri 
en svo, að enginn þorir að trúa oss fyrir neinni tölu- 
vert vandasamri stöðu þessa jarðneska lífs. Látum 
þessar síðustu stundir ársins, sem vjer nú erum að 
kveðja, leggja oss þann sannleika alvarlega á hjarta. 
að af öllum þeim köllunum, sem vjer höfum hjer á 
jörðunni, er engin vandasamari, engin meira 
skuldbindandi, engin yfirgripsmeiri, eng- 
in meira áríðandi og sem síður verður frestað, 
en sú, að telja vora daga, svo vjer verðum forsjálir, 
eða með öðrum orðum, að lifa til þess, að vjer verð- 
um betur og betur kristnir, og æ hæfari til þess, að 
geta dáið eins og guðsbörn. Blessa þú oss, drott- 
inn, þessar yfirveganir vorar, og láttu þær og sjer- 
hvað það, sem vjer gjörum í þínu nafni, vera þjer til 
dýrðar og oss til sáluhjálpar. 

Kenndu oss, drottinn, að telja vora daga, svo að 
vjer verðum forsjálir, því að það er hin vanda- 
samasta köllun, sem vjer höfum; þú einn ert fær 
um, að undir búa oss undir hana og að hjálpa oss 
til að geta staðið í henni, eins og vera ber; eða er 
það ekki vandasöm köllun, og vandasamari en svo, 
að menn án mikillar fyrirhafnar og guðlegs fulltingis 


RN 


3 


gegni henni vel, að vera ríkur, en þó snauður, af því 
vjer sjeum á hverri stundu reiðubúnir, að gjöra herra 
hússins reikning vorrar ráðsmennsku; að vera borgari 
á jörðunni, en þó um leið í himninum; að vera af nátt- 
úrunni drambsamur og sællífur, en læra þó að vera 
auðmjúkur og bindindissamur; að vera af náttúrunni 
öfundsjúkur, hatursfullur og reiðigjarn, en læra þó 
að vera kærleiksríkur, sáttgjarn og hógvær; að vera 
af náttúrunni huglaus og ístöðulítill, en læra þó að 
vera sú hetja, sem á hverri stundu er reiðubúin, að 
láta lífið fyrir skylduna; í stuttu máli: að vera af 
náttúrunni hneigður til vantrúar og efasemi, en trúa 
þó jafnvel því, sem ekkert auga hefur sjeð, ekkert 
eyra hefur heyrt, og ekki hefur í nokkurs manns huga 
eða hjarta komið. Vjer finnum það, drottinn, að oss 
er harðla ábótavant í þessari kunnáttu vors kristin- 
dóms, og þó erum vjer sjer í lagi kallaðir til að verða 
fullnuma í honum; reynslan og samvizka vor Segja 
oss, að vjer gegnum engri köllun vorri jafnilla, og 
hið nýliðna árið innibindur það ámæli í kveðju sinni 
til vor, að vjer höfum ekki tekið miklum framförum 
í vorum kristindómi; það er eins og vjer fylgjum á- 
vallt annari reglu, hvað hann snertir, heldur en við 
allt annað, sem vjer köllum erfitt og vandasamt, því 
að við það beitir hinn hyggni þess meiri alúð og 
árvekni, sem það er vandasamara, en þegar litið er 
til kristindómsins, þá er ekki annað að sjá, en að 
menn haldi, að af því að hann sje hinn vandasam- 
asti lærdómur, þá þurfi þeir að hafa við hann minni 
árvekni og alúð, en við hvað sem helzt annað, af því 
það veitir jafnvel ekki af allri eilífðinni til að ná því 
takmarki, sem hann setur oss, þá sje ekki vert að 
1 


a: 
verja til hans, nema einstöku stundum hjer í tíman- 
um; af því guð heimti, að vjer helgum honum allt, 
sem. vjer höfum, þá sje ekki vert, að gefa honum 
nema nokkuð, hinu sje bezt að verja til heimsins og 
unaésemda hans og dramblætis. Látum oss þó á 
þessari stundu alvarlega einsetja oss, að af leggja þessa 
fávíslegu ímyndun, að kröfur kristindómsins til vor 
sjeu svo vægar, og að guði sje engin alvara, þegar 
hann skipar oss; látum oss ekki ímynda oss, að vjer 
getum öðlazt hin cðstu gæði fyrirhafnarlaust, fyrst 
að jafnvel allt kostar oss áreynslu, hvað lítið sem í 
það er varið, af hinum jarðnesku gæðum, ef vjer eig- 
um að geta öðlazt það. 

Kenndu. oss, drottinn, að telja vora daga, svo 
að vjer verðum forsjálir, því að það er sú köllun, 
sem vjer erum einkum skuldbundnir til; 
eða hvað er meira skuldbindandi, en þakklætisskyld- 
an við velgjörara sinn, og það við þann velgjörara, 
sem gefið hefur oss allt það, sem stuðlað getur til 
sælu vorrar? mikið hefur sjerhver af oss að þakka 
mönnunum, sjer í lagi foreldrum vorum eða þeim, 
sem hafa reynzt oss eins og foreldrar; en enginn þeirra 
hefur þó gefið oss lífið, enginn þeirra keypt oss und- 
an valdi hins eilífa dauða, enginn þeirra getur við 
haldið lífi voru í eilíféinni; en þetta allt gjörir vor 
himneski faðir, og ætlast ekki til neins endurgjalds 
fyrir það handa sjálfum sjer, því að vjer getum ekki 
gjört hann sælli eða ríkari, en hann er; en hann ætl- 
ast einungis til, að vjer teljum vora daga, svo vjer 
verðum forsjálir, ætlast til, að vjer verðum kristnir, 
og deyjum eins og hans börn. En þar að auki er 
þessi köllun svo skuldbindandi fyrir oss, „af því að 





5 


allt minnir oss á hana, og vjer getum því ekki af- 
sakað vort hirðuleysi með, að vjer eigum svo örð- 
ugt með, að minnast hennar, því að það sje svo fátt, 
sem veki athuga vorn á henni; hinn fljúgandi tími, 
sem ekki stendur við eitt augnablik, minnir oss á 
hana; árið, sem nú er að kveðja oss, minnir oss á 
ótal þegnar velgjörðir af guði og mikið vanþakklæti 
hjá oss, minnir oss á mikla elsku tímanna drottins 
til vor, en á mikinn kulda hjá oss; hver helgidagur 
minnir 053 á hana, þvíað vjer erum sí og æ áminnt- 
ir um Í guðsorði, að telja vorar stundir, því að hjer 
sjeum vjer ekki nema ferðamenn og stundargestir; 
vort veika jaróneska ástand minnir oss á hana, því 
að hversu lítið atvik getur ekki opt gjört enda á lífi 
voru; vor eiginn líkami minnir oss á hana, því að 
hversu opt finnum vjer ekki, að hann er undirorpinn 
dauðanum, með apturför og sjúkdómi; hinar bognu. 
herðar og hærur hins aldraða, og sú. apturför sálar 
og líkama hans, sem fer vaxandi með stundu hverri, 
minnir oss á hana; cskunnar rósir minna oss jafn- 
vel á hana, því að hvað er vort líf frá hinni fyrstu 
tilveru þess nema barátta við dauðann, og eru ekki 
rósir æskunnar einatt visnaðar, áður en varði, af því 
að andi drottins bljes á þær? já næstum hver stund- 
in minnir oss á hana, því að skammt er vant að 
líða á milli, að vjer heyrum, að sá eða sá hafi kvatt 
þetta jarðneska líf, og margir þeirra, sem lifðu með 
033, ekki einungis í æsku vorri, heldur og þeirra, sem 
byrjuðu með oss árið, sem nú er að líða, eru komn- 
ir inn í eilífðina, til þess að straumur tímans skuli 
æ meir og meir fjarlægja minningu þeirra frá jörðunni; 
og þó skyldum vjer gleyma þessari köllun, sem sjer- 


E 
hver droltins velgjörð, hver stundin og vort eigið á- 
stand minnir oss á, og skuldbindur oss til að gefa 
gætur að. 

Kenndu oss, drottinn, að telja vora daga, svo að 
vjer verðum forsjálir, því að það er sú köllun 
vor, sem innibindur í sjer flestar skyldur, 
flestar kröfur til vor, og getur því heitið hin yfir- 
gripsmesta köllun. Vjer getum enga skyldu tal- 
ið, sem vjer ekki uppfyllum með því, að uppfylla hana, 
enga, sem vjer ekki yfirtroðum með yfirtroðslu henn- 
ar. Þú telur ekki þína daga, til að verða forsjáll, 
og þú gjörir þig sekan í dauða sálar þinnar; í stuttu 
máli, þú vakir ekki yfir hjarta þínu, og freistarinn 
getur því á hverri stundu yfirfallið þig, og komið þjer 
til þeirra synda, sem þú ímyndar þjer nú í þessu 
augnabliki að þú muáir aldrei geta fengið af þjer 
að að hafast; hefur ekki margur, sem var miklu betri 
en þú, hrasað, þegar hann varði minnst? og geturðu 
haldið, að syndin sje hinn einasti óvinur, sem þjer 
muni takast að sigra, þó þú sjert óviðbúinn? eða að 
þú sjert hin einasta hetja af oss mönnunum, sem geti 
varizt henni vopnlaus? Nei! teljum vora daga, svo 
að vjer verðum forsjálir; prófum sí og æ hjörtu vor 
og hugrenníngar eptir guðs heilaga orði; því það er 
sorglegur sannleikur, að engin mannleg dyggð er svo 
hrein og svo sterk, að henni ráði ekki á hverju 
augnabliki við falli, ef vjer ekki sífelldlega erum var- 
kárir og uggandi; látum það ekki draga oss á tálar, 
að vjer höfum hingað til komizt af ámælislaust fyrir 
heiminum, því að, þegar vjer prófum oss hlífðarlaust, 
þá verðum vjer þó að játa, að margar af dyggðum 
vorum eiga rót sína í því, að vjer höfum annaðhvort 


7 


óttazt þá hneisu, sem yfirtroðslan mundi olla oss, í 
augum manna, en 6kki guðs og vorrar eigin sam- 
vizku, eða í því, að vjer höfum enga freistingu átt 
við að stríða, til að drýgja þá eða þá yfirsjón, eða í 
því, að oss hefur skort færi á því. Mennirnir kunna 
að hrósa oss, en hvað stoðar oss það, þegar hjarta 
vort er óhreint, og það getur ekki dulizt fyrir hinum 
allt sjáanda guði, sem sjer í lagi dæmir eptir hjarta- 
laginu, en ekki hinu ytra; heimurinn elskar oss, af 
því vjer elskum hann; en ef vjer elskuðum guð, þá 
gæti líka verið, að heimurinn elskaði og hrósaði oss 
minna; vjer eigum skemmst að búa að lofstír 'mann- 
anna, en teljum vora daga með því, að vaka yfir hverri 
hugsun hjarta vors, hverju orði, sem líður oss af vör= 
um, hverju áformi og hverju verki, sem vjer að höf- 
umst, og gjörum það til. þess, að geta staðizt í 
dómi hins alskyggna guðs, hváð sem dómi mannanna 
líður, og til þess, að vjer höfum aldrei tilefni til, að 
ákæra oss fyrir ásetningssyndir; vjer höfum: nóg að 
iðrast fyrir samt, vorar breiskleika- og óvilja-syndir. 

Kenndu oss, drottinn, að telja vora daga, svo 
að vjer verðum forsjálir, því að það er sú köllun, 
sem 083 er mest áríðandi, og sízt verður frestað. 
Guðs orð sýnir oss hvervetna, hve áríðandi hún er, 
með því að það ávallt segir, að vort tilkomandi á- 
stand í eilífðinni sje komið undir breytni vorri hjer 
á jörðunni, og það gjörir það á þann hátt, að þessa 
lífs færi til yfirbóta ekki virðist að geta átt heima 
um eilífðina; ef vjer því álítum það áríðandi, að af= 
stýra þeim skaða, sem að eins getur ollað oss skamm- 
vinnum sársauka, hversu miklu fremur er oss þá 
ekki áríðandi, að hlýða þeirri köllun, að telja vora 


8 
daga, til þess að afstýra þeim skata, sem getur ollað 
oss ævarandi Ófarsældar í eilífðinni.  Vjer getum 
þess vegna heldur ekki frestað, að gegna þessari köll- 
un, því að tíminn líður skjótt, og sú stund, sem einu 
sinni hefur verið vanrækt, verður ekki aptur fengin; 
enn er náðartími drottins; enn njótum vjer lífs og 
heilbrigði, og getum því snúið oss til hans; en hver 
getur fullvissað oss um, að svo muni lengi verða? 
eða ætlum vjer fyrst að efla vora sáluhjálp í ellinni? 
vjer ættum þó að vita, að þess lengur sem vjer frest- 
um voru apturhvarfi tilguós, þess erfiðara verður oss 
það; hinum gamla fellur öll nýbreytni erfitt, auk 
þess sem leiðtogar æsku vorrar eru á elliárum vor- 
um komnir í gröfina, og hættir að áminna oss, og 
vor hjálparmeðul til apturhvarfsins fækka þannig hvert 
eptir annað á elliárunufn, um leið og óvinir sálna 
vorra fjölga, því að áhyggjur lífsins leggjast þyngst 
á oss í ellinni, um leið og kröptum sálar og líkama 
hnignar; eða ætlum vjer að efla vora sáluhjálp á 
dauðastundunni? „en enginn getur fullvissað oss um, 
að vjer höfum þá ekki nóg að hugsa um þjáningar 
líkamans í helstríðinu, eða um, að vjer höldum viti 
og rænu fram í andlátið, eða að dauðinn yfirfalli oss 
ekki í einu augnabragði; þykir oss það ekki líka van- 
virða, að fresta apturhvarfi voru, þangað til vjer er- 
um búnir að slíta kröptum vorum í þjónustu heims- 
ins? og er það ekki ósamboðið þeirri virðingu og elsku, 
sem guð á skilið af oss, að vilja fyrst helga honum 
oss, þegar vjer erum farnir að hræðast oss sjálfir, 
og heimurinn hefur snúið við oss bakinu, af því hann 
getur ekki lengur haft notaf oss? Tíminn líður skjótt, 
og eilífðin tekur við, þegar hann er á enda; teljum 


9 


því þær stundir hans, sem eptir eru, svo að vjer 
verðum forsjálir; ímyndum oss dauðann ætíð nálægan, 
eins og hann líka getur verið, og gjörum það til þess, 
að geta yfirunnið gröf og dauða, þegar það hvort- 
tveggja ber að höndum, í krapti hans, sem sigraði 
bæði gröfina og dauðann fyrir oss með krapti sinnar 
eilífu friðþægingar. 

Líð þá, hraðfara straumur tímans, og flyttu 
oss til hinnar endalausu eilífðar; vjer vitum ekki, 
hvað hin komandi árin hafa oss geymt í skauti sínu, 
en vjer viljum telja vora daga, og skelfast þau svo 
ekki, því að þá vitum vjer, að eptir gamlárskveld 
þessa lífs skal oss upp renna bjartur og sælufullur 
nýársdagur á sumri friðarins og „ódauðlegleikans. 
Amen. ; 


2 





10 


IL. 
Á SÍÐASTA DAG VETRAR. 


Jesú Sírak 40., 7.: 
Maðurinn vaknar á sínum endurlausnardegi, 
og verður hissa af sinni einkis verðu hræðslu. 


Það er fagnaðarsælt, að minnast þess blíða, sem fram 
við oss hefur komið, og það getur stundum sykrað 
oss hið yfirstandandi böl; hinn aldraði rennir með 
ánægju huganum til hinna glaðlegu æskuára sinna, 
og gleymir opt með þeim hætti andstreymi og dapur- 
leika ellinnar; en það er og eins víst, að endurminn- 
ing horfinnar gleði getur „orðið til að beiskja oss það 
mótlæti, sem á oss liggur. Hversu opt höfum vjer 
lítinn annan árangur gleði vorrar, en að vjer finnum 
þess sárar til umskipta sorgarinnar eptir gleðina? 
En svona er ekki háttað endurminningu hins mót- 
dræga. Þegar það er liðið og borið, þá margfaldar 
það þá gleði, sem vjer njótum, og getur jafnvel 
gjört minna mótlæti svo. ljett, að vjer skoðum það 
ekki eins og mótlæti, þegar vjer berum það saman 
við hið meira, er vjer höfðum áður að bera, heldur 
eins og lítilfjörlegan skort eða óþægilegleika. Þess 
vegna segir Sírak, að maðurinn vakni á sínum 
endurlausnardegi, og verði hissa af sinni einkis verðu 
hræðslu; þá vaknar hann til gleðinnar yfir lausninni 
frá örðugleikum lífsins, og þess vegna til annarar 
skoðunar á tilgangi hins mótdræga, heldur en á meðan 
það varaði. Einn af þessum lausnardögum vorum 


11 


getum vjer sagt að oss sje upp runninn í dag, sem 
er hinn síðasti dagur þessa vetrar; hann er vor lausn- 
arðagur frá harðindum og óblíðu vetrarins, og þess 
vegna erum vjer nú vaknaðir til gleðinnar yfir þessari 
lausn og yfirinndæli og blessun sumarsins, sem heilsar 
oss á morgun. Látum oss nú á þessum vorum lausn- 
ardegi frá óblíðu hins umliðna vetrar yfirvega, að 
því leyti sem tímaskiptin og orð Síraks gefa oss til- 
efni til, gleði mannsins yfir umliðnum örð= 
ugleikum. Blessaðu oss, drottinn, þessa yfirvegun, 
og láttu hana styrkja oss í þeirri gleðiríku sannfær- 
ingu, að fyr eða síðar skal oss upp renna lausnar- 
dagur frá öllu andstreymi, þegar vjer játum það af 
hjarta, að allir þínir vegir eru einber miskun og 
trúfesti. 

Maðurinn vaknar á sínum endurlausnardegi, og 
verður hissa af sinni einkis verðu hræðslu. Þetta 
sýnir 053, að gleði hans yfir umliðnum örðugleikum 
er eptir eðli sínu hrein og lifandi, því sá einn 
getur verið hissa yfir sinni einkis verðu hræðslu, sem 
orðinn er að öllu leyti laus við hana.  Vegfaranda 
lífsins er hinn ókomni tíminn æfinlega meira ellegar 
minna myrkur og kvíðvænlegur, því hann veit ekki, hvað 
hann kunni að hafa sjer búið, og þó hann hlakki til ein- 
hverra lífsins gæða, þá mun þessi fögnuður sjaldan 
vera kvíðalaus, því hann veit þó aldrei fyrir fram, að 
hverju þau muni verða sjer; en þegar hann rennir 
huga sínum til hins umliðna, þá er allt bjart í aug- 
um hans, og engin óvissa veikir framar gleði hans, 
því það stendur í hans eigin valdi, að láta hið um- 
liðna verða sjer blessunarríkt og fræðandi, og þó það 
hafi flutt honum sorg og andstreymi, þá liggur það 


12 


á bak við hann, af því að það er umliðið, og fjar- 
lægist hann æ meir og meir. Svona er gleði manns- 
ins á hans endurlausnardegi hrein, og svona er líka 
háttað gleði vorri í dag yfir því, að vetur þessi er 
liðinn, og þó vjer fögnum hinu komandi sumri, þá 
er þó gleði vorlangtum hreinni yfir því, að veturinn 
er liðinn, heldur en yfir því, að sumarið fer í hönd; 
því þó það sje tími lífsins og gleðinnar, þá vitum 
vjer samt ekki, af því að það er ókomið, hvað það 
kann að hafa oss geymt, og vjer getum ekki vitað, 
nema það hafi oss margfalt meiri sorgir búið heldur 
en hinn umliðni vetur. En. þessi gleði mannsins er 
líka lifandi, og það því fremur, sem hið umliðna hefur 
verið örðugra. Þegar sigurinn er fenginn, þá kvarta 
menn ekki lengur undan þeim örðugleikum, sem hann 
heimtaði, meðan á honum:stóð, heldur gleðjast þeir 
eingöngu yfir, að hann er fenginn, og þeir eru jafn- 
vel því glaðari, þess erfiðara sem stríðið var, meðan 
á því stóð, og þeir mundu eptir á ekki vilja kjósa 
sjer, að sigurinn hefði komið þeim fyrirhafnarlaust í 
hendur. Svona finnum vjer og vissulega allir til lif- 
andi gleði yfir, að vetur þessi nú er á enda, og vjer 
kveðjum hann með þess hjartanlegri gleði, sem hann 
hefur verið oss örðugri, og þó hann kunni að hafa 
eptir skilið sorg í hjörtum einhverra, þá mundu þeir 
þó ekki álíta það bót harma sinna, að lifa hann nú 
þegar á ný, heldur segja þeir líka skilið við hann 
með lifandi og innilegri gleði. 

Gleði mannsins yfir hinum umliðnu örðugleikum 
er honum líka æfinlega viss, því hans lausnardagur 
kemur yfir hann fyr eða síðar, og með honum upp 
rennur honum líka gleðin. Þessi gleðjandi hugsun 


13 


liggur einnig í þeim orðum Síraks, sem vjer gjörðum 
að íhugunarefni voru, því hann talar um þennan end- 
urlausnardag, eins og það sje sjálfsagt, að hann heyri 
lífinu til, og að hann muni því æfinlega koma fyr 
eða síðar; dagurinn, sem vjer lifum í dag, staðfestir 
líka þennan vitnisburð; sjerhver vetur hefur sinn síð- 
asta dag, sinn enda, og svona hefur og sjerhvert mót- 
læti það líka. Hamingjunnar gæðum virðist að vísu 
mjög ólíkt út hlutað hjer í lífi, og sumra líf virðist 
fullt baráttu og armæðu frá vöggunni til grafarinnar, 
en aðrir virðast þar á móti að dansa á rósum eptir 
vegi lífsins, þangað tilað vegum þeirra beggja lendir 
á endanum saman í gröfinni. En mismunur þessi á 
kjörum manna er opt langtum meiri útvortis en inn- 
vortis; fæstir munu þeir vera, sem ekki læri að bera 
langvinnt mótlæti með meira trúnaðartrausti og þolin- 
mæði, þegar fram í sækir, heldur en þeir gátu borið 
það með í byrjuninni, ellegar jafnvel heldur en þeir 
bera smávegis örðugleika, sem mjög eru öllu and- 
streymi lífsins óvanir; og fyrst að sá má heita sæll, 
sem er ánægður, hvort sem hann er sæll í augum 
annara ellegar ekki, þá getur sá dagur heitið sannur 
lausnardagur sjerhvers manns, sem honum lærist á, 
að bera mótlæti sitt með ánægju og trúnaðartrausti 
til guðs, enda þó að mæðukjörum hans sje ekki að 
öllu leyti ljett; og þessi lausnardagur getur verið 
sjerhverjum manni viss, því guð er trúr og miskun- 
samur, og „synjar þeim ekki um heilagan anda, sem 
hann þar um biðja“, synjar þeim ekki um þolinmæð- 
innar, róseminnar og trúarinnar anda, sem gróðir sár 
hinna lemstruðu, huggar hina angráðu, styrkir hina 
veiku og ístöðulitlu, og friðar hina hrelldu. Heim- 


14 


urinn veit að vísu ekki, hve nær þessi lausnardagur 
rennur þeim upp, og því síður kann hann að meta 
þá blessun, sem hann flytur þeim, sem mótlætið bera, 
en þeim sjálfum getur verið það nóg, að eiga þennan 
lausnardag æfinlega vísan, og hina margföldu blessun, 
sem miskun og trúfesti drottins lætur hann flytja þeim. 
Það, sem sjer í lagi þyngir mótlæti margra, er hræðsl- 
an fyrir, að það muni verða langvinnt, og reynslan 
sýnir líka opt, að það getur orðið það; en hún sýnir 
langtum optar, að það endar miklu fyr, en mann 
varði, og þó að sumra lausn frá því byrji fyrst í 
dauðanum, þá eru þeir þó langtum fleiri, sem öðlast 
hana innan takmarka þessa lífs; ótal margir af oss 
hafa án efa reynt optar en einu sinni, að þegar neyðin 
var stærst, þá var hjálpin næst, og það ekki að eins 
sú hjálp, sem drottinn veitti oss með þolgæði og trún- 
aðartrausti, heldur og með því, að ljetta á oss mót- 
lætinu sjálfu. Áþekka lausn, og vjer reynum í dag 
frá örðugleikum hins umliðna vetrar, höfum vjer svo 
ótal sinnum áður reynt frá ýmislegum örðugleikum 
lífsins; og skyldi þá ekki þessi reynsla geta stuðlað 
til, að styrkja oss í traustinu á handleiðslu vors misk- 
unsama föður á hinum ókomna tíma. Fyrst hann 
hefur verndað oss og frelsað oss svo dásamlega hing- 
að til, skyldum vjer þá ekki þora að byggja á því 
vissa von um, að hann og einnig muni gjöra það 
framvegis? En hafi miskun hans ásett sjer, að láta 
vort böl enda fyrst í dauðanum, þá ættum vjer að 
taka þeim ráðstöfunum drottins þakklátlega, sem stefna 
huga vorum frá heiminum til himinsins, og það gjörir 
mótlætið sjer í lagi, og hvort sem það hefur varað 
lengur eða skemur á vorri jarðnesku vegferð, getum 


15 


vjer þó æfinlega glatt oss við þá vissu, ef vjer kapp- 
kostum að lifa eins og guðsbörn, að vor dauðastund 
verður og vor lausnarstund frá öllum örðugleikum 
lífsins. Huggum oss því sí og æ með þessari gleðj- 
andi vissu, að vor lausnardagur ekki getur brugðizt 
oss, heldur er oss æfinlega viss, og látum þessa sann- 
færingu innræta oss þolgæðið og trúnaðartraustið á 
guði, meðan hið mótdræga varir; vort mótlæti getur 
verið hart, en það er þó ekki nema stundlegt, en á 
eptir því kemur vor endurlausnardagur, fyr eða síð- 
ar, þegar stríðið á að enda með sigri og sorgin með 
gleði. 

Gleði mannsins á hans endurlausnardegi er líka 
eptir eðli sínu þakklát. Vor hræðsla fyrir hinu 
ókomna væri í sannleika ekki einkis verð, eins og 
Sírak kallar hana, ef vjer hefðum á ekkert að reiða 
oss, nema hið jarðneska og hið sýnilega; en nú er 
hún einkis verð, af því vjer vitum, að sá vakir yfir 
heiminum, sem bæði hefur mátt og vilja til þess, 
að hjálpa oss, sem er svo annt um oss, að hann 
jafnvel hefur talið öll vor höfuðhár (Matt. 10., 30.), 
og sem er oss hið sama, sem hann forðum sagðist 
vera Abraham: hans skjöldur og hans mjög mikil 
laun (1. Mós. 15., 1.). Þeir eru að vísu til, sem 
ógjarnan vilja kannast við guðlegt liðsinni, og sem 
allt vilja tileinka eigin framsýni sinni og dugnaði; 
verið getur, að þessi meðvitund sje þeim þægileg, en 
hún hlýtur þó, eins og allt sem er ósatt, að verða 
svikul og táldræg á endanum. Guð hefur að vísu 
bundið sína hjálp við mannsins eigin viðburði og fram- 
kvæmdarsemi, en hver hefur gefið honum dugnaðinn 
og hæfilegleika til framkvæmda, og hver hefur lagt 


16 


honum meðulin í hendur, nema guð? Og hversu 
takmarkaðir eru ekki líka mannsins kraptar? Hann 
á engan þátt í uppruna tilveru sinnar, og getur heldur 
ekki lengt hana út yfir það svið, sem drottinn hefur 
sett henni hjer á jörðunni, því þegar hann kveður 
manninn til lífsins eða dauðans, þá verður hann að 
hlýða. Umliðinn vetur minnir oss líka, eins og sjer- 
hver vetur, svo eptirtakanlega á vanmætti vort; að 
vísu getum vjer á sjerhverju sumri búið oss undir 
hinn komandi vetur, en með öllu því hlýðir þó hvorki 
veður nje vindur oss eina stund, og ef guð með sínu 
dásamlega almætti ekki setti óblíðu veðráttunnar viss- 
ar skorður, þá væri lífi voru fyrir löngu fyrirgjört. 
Hvað eigum vjer líka skilið af guði nema hegningu? 
og þó við heldur hann og blessar oss á sjerhverri 
stundu vors lífs, og hefur þyrmt oss svo náðarsam- 
lega fram á þennan dag á hinum umliðna vetri, að 
harðindi hans hafa ekki unnið voru veika lífi minnsta 
grand. Til þessa finnum vjer svo glöggt á þessum 
degi, og gleði vor á honum er því full þakklátsemi 
við gjafarann alls þess, sem gott er, við hann, sem 
ræður öllum vorum kjörum frá vöggunni til grafar- 
innar, sem er einber miskun og trúfesti við oss, þó 
vjer sjeum honum á hverri stundu ótrúir, og mögl- 
um svo opt undan hans gæzkuríku handleiðslu á oss. 

Gleði mannsins á hans endurlausnardegi er líka 
fræðandi fyrir hann, því það liggur í eðli sjer- 
hverrar gleði; hinn glaði lítur allt öðrum augum á 
lífið, heldur en hinn hryggi, og sú hræðsla, sem virð- 
ist byggð á gildum rökum, þegar vjer erum kvíðandi 
og áhyggjufullir, hún verður, eins og Sírak kemst að 
orði, einkis verð í augum vorum á vorum endur- 


17 


lausnardegi, þegar vjer erum glaðir og lausir við á- 
hyggjurnar, Meðan hið örðuga varir, þá finnst oss 
það líka svo sárt og svo móðufullt, að vjer skiljum 
ekki í tilgangi þess; en þegar það er liðið, þá eig- 
um vjer hægra með að sjá, að það hefur verið 085 
til góðs og hefur batað oss.  Harðindi þessa vetrar 
og hið dapurlega útlit náttúrunnar á honum olli oss 
líka margrar óánægjustundar, á meðan það varaði; 
en nú, þegar sá tími er fyrir höndum, að náttúran 
vakni af vetrardvala sínum, og að vjer eins og Vökn- 
um til nýs lífs og nýrrar gleði vegna tímaskiptanna, 
þá eigum vjer hægra með, að finna til þess, að dauði 
vetrarins er skilyrði þess lífs, sem birtist á sumrin. 
Svona fræðir vor gleði yfir sjerhverri lausn frá hverju 
helzt andstreymi sem er oss um vísdóm og um g0zku 
guðs í stjórn vorra kjara hjer á jörðunni.  Vjer kvört- 
um yfir hans stjórn, ýmist af því, að drambsemin, eða 
munaðargirndin, eða vort ófullkomna jaróneska ástand 
yfir höfuð bindur fyrir augu vor. Drambsemin blind- 
ar 058, svo að vjer kvörtum undan guðlegri stjórn, 
þegar vjer þykjumst verða fyrir því mótlæti, sem aðrir 
komist hjá, sem eigi það þó, eptir ímyndun vorri, 
langtum fremur skilið en vjer, og verið getur, að 
vjer þykjumst líka að öllu leyti saklausir; munaðar- 
girndin lætur oss heldur ekki geta sjeð tilganginn í 
guðs vísdómsfullu stjórn, þegar hún leggur oss eitt- 
hvað örðugt á herðar; vjer viljum sí og æ geta látið 
eptir holdinu og heiminum, og undir eins og út af 
því ber, að vjer getum það, þá virðist oss miklu af 
sælu vorri fyrirgjört, af því vjer þekkjum svo lítið 
til þeirrar sælu, að hafa umgengni við guð í trúnni 
og í bæninni; þannig. kemur því munaðargirndin oss 
J. Guðmundsson, Hugvekjur, 2 


18 


ekki síður en drambsemin til þess, að misskilja tilgang 
mótlætisins, meðan það varir, og til að mögla yfir hinni 
gæzkuríku stjórn vors himneska föður. Vort jarðneska 
ástand yfir höfuð lætur oss líka misskilja tilgang hins 
mótdræga. Vjer erum skammsýnir, og lítum því að eins 
stundina, sem er að líða, en drottinn vor, sem sendir 
oss mótlætið, sjer allt í ljósi sinnar eilífu speki; vjer 
metum því tilgang hans með að senda oss mótlætið 
ekki eptir eilífðinni, eins og vjer eigum að gjöra, því 
vor þrenging, sem er skammvinn og ljettbær, aflar 
oss  yfirgnæfanlegrar eilífrar dýrðar (2. Kor. 4., 17.), 
heldur eptir því, hversu oss er það erfitt og mæðu- 
fullt, meðan það varir, og oss finnst þess vegna, að 
það skaði oss, með því að það hamli frelsi voru, í 
stað þess að það gagni oss. En á vorum endur- 
lausnardegi sjáum vjer mótlætið í allt öðru ljósi; þá 
könnumst wvjer við, að það er mikill velgjörningur 
guðs; því hvað er maðurinn án þess, nema hálfsjeð- 
ur og ófullkominn, hvað fullkominn sem hann annars 
kann að þykjast vera? Í mótlætinu deyr mörg rót 
syndarinnar út, sem hlýindi gleðinnar lætur taka þroska ; 
og hvaða frelsi missir maðurinn í mótlætinu nema 
það, að. geta látið eptir: holdinu og að geta vaxið í 
andvaraleysinu? Guðs margbreytta speki og gæzka 
birtist manninum fyrst algjörlega á hans endurlausn- 
arðegi, og þá breytist hans víl og efasemi í gleði og 
trúnaðartraust á hinni vísdómsfullu og gæzkuríku hand- 
leiðslu guðs. Stundirnar í dag líða skjótt, en látum 
þær eptir skilja í hjörtum vorum þá lifandi kenn- 
ingu, oss til fræðslu og til leiðrjettingar, að allt, sem 
guð. gjörir, er gott, svo að vjer sjeum á hverri stundu 
reiðubúnir að bera krossinn, þegar honum þóknast að 


sl, 


senda oss hann, með auðmýkt og undirgefni undir 
hans heilaga og algóða vilja. 

Gleði mannsins á hans endurlausnardegi á líka 
að vera eilíf. Að vísu gefast endurlausnarðagar 
hjer á jörðinni frá ýmislegu böli, en þeir eiga þó 
aldrei skilið að heita þessu nafni í fullkomnum skiln- 
ingi; allt af loðir meiri eða minni örðugleiki og sorg 
við vort jarðneska líf, og kvíðinn fylgir oss ávallt á 
vegferðinni gegn um það, því þó hamingjunnar gæði 
hafi um stundar sakir fallið oss í skaut, getum vjer 
þó aldrei vitað, nema þau á svipstundu yfirgefi oss 
aptur. En svonaskal þetta ekki æfinlega vera; einn 
dagur skal líka vera hinn síðasti af voru mæðufulla 
lífi hjer á jörðunni, eins og þessi dagur er hinn síð- 
asti þessa vetrar, og sá dagur skal fyrst í sönnum 
skilningi geta heitið vor endurlausnardagur, því eptir 
hann skal oss upp renna hið eilífa sumar gleðinnar 
og lausnarinnar í ríki guðs dýrðar. Horfum sífelld- 
lega til þessa mikla lausnardags, til þess æ betur og 
betur að geta losazt við vorar hjegómlegu óskir og 
búksorg; því hvers vegna skyldum vjer láta það raska 
sælu vorri, sem á innan skammrar stundar að yfir- 
gefa oss, og hvers vegna skyldum vjer halda, að það 
geti stuðlað til hennar og eigi skilið hjarta vort og 
elsku, sem innan lítils tíma á að yfirgefa oss? Horf- 
um í sorg og í gleði til þessa lausnardags, til þess 
að kunna oss hóf í því hvorutveggja, og til þess að 
læra að vera stilltir og lítillátir í meólætinu, en von- 
góðir og þolinmóðir í mótlætinu. Helgum vorum 
himneska föður allt vort hjarta og alla vora elsku, 
alla vora krapta, orð vor og gjörðir, því á þessum 


vorum síðasta endurlausnardegi verður hann það eina 
5 


“ 


20 


sem vjer getum haldið oss til, og vort einasta gleði- 
efni; venjum oss á Í tíma, að umgangast hann í 
trúnni og í bæninni og yfirveguninni um hans dýrð- 
legu stjórn og hans ótölulegu dásemdir, því allt hið 
stundlega líður undir lok og öll tímaskipti hætta, en 
guð er vor guð frá eilífð til eilífðar. Hann láti oss 
af miskun sinni öðlast þá gleði í fullkomnum skiln- 
ingi, sem engin sorg, enginn kvíði dregur framar úr, 
sem er þakklát og fræðandi og eilíf, öólast hana, þeg- 
ar vjer höfum gengið hið mikla fótmál frá tímanum 
inn í eilífðina, Honum sje lof og dýrð fyrir þenn- 
an liðna vetur, og fyrir sína dásamlegu mískun við 
oss á honum, lof og dýrð fyrir alla sína miskun og 
trúfesti við oss, lof og dýrð frá eilífð til eilífðar. 


Amen, 





21 


IL. 
Á „FYRSTA SUMARDAG. 


RAÐA 


Es. 60., 1. 
Stattu upp og taktu við birtunni, því áð ljós 
þitt kemur, og dýrðin drottins rennur upp yfir þjer. 


Svona ávarpaði Esalas spámaður Gyðinga forðum, 
til þess að áminna þá tm, að fagna tíma þeim, sem 
þeim átti að renna upp undir Messíasi; á honum 
trúðu Gyðingar að þeim mundi hlotnast alls konar 
blessun, andleg og líkamleg; þeir hjeldu, að hann 
mundi verða ævarandi sumar, og þess vegna segir 
spámaðurinn Amos, „að erjandanum skuli þá lenda 
saman við kornskurðarmanninn, og víntroðslumann- 
inum saman við sáðmanninn“ (Amos 9., 13.); á 
honum hjeldu þeir einnig að hagur þeirra mundi 
standa í samsvarandi blóma við blóma sumarsins. 
Með orðunum „ljós“ og „dýrð“ í áminningu spá- 
mannsins er því, meðal annars, meint bæði ljós og 
dýrð tímans og hinna jarónesku hagsælda, sem (Gyð- 
ingum áttu að hlotnast undir Messíasi.  Vjer höfum 
því fullan rjett til að áminna sjálfa oss með þessum 
orðum á hinum fyrsta degi þessa sumars, því að sjer- 
hvert sumar flytur oss líka ljós af hæðum og lætur 
dýrð drottins renna upp yfir oss. Á þessari stundu 
skulum vjer því láta hugleiðingar vorar nema staðar 
við þessi orð spámannsins Esaiasar, er vjer nýlega 
heyrðum, til þess að yfirvega, hvernig vjer eig- 
um að taka sumrinu, sem vjer nú erum að byrja; 


22 


en þú, drottinn, sem lætur þína dýrð renna upp yfir 
oss á hverju sumri, láttu hana líka renna upp í hjört- 
um vorum með lotningu og tilbeiðslu trúarinnar, sem 
lætur oss finna til, að þú ert sjálfur hið æðsta og 
bezta af öllum þínum ástgjöfum. 

Stattu upp og taktu við birtunni, því ljós þitt 
kemur, og dýrðin drottins rennur upp yfir þjer. Þessu 
hlýðum vjer, þegar vjer tökum sumrinu með 
gleði. Hinir dimmu og döpru skammdegis- og vetr- 
ar-ðagar eru nú á enda, en hinir björtu og glað- 
legu sumardagar fara í hönd; myrkur og dimmviðri 
vetrarins eru oss svo ógeðfelld, og vjer þreyjum birtu 
hinna löngu sumardaga, meðan á vetrinum stendur; 
hversu eðlilegt er þá ekki, að vjer hlýðum boði spá- 
mannsins, þegar sumarið er komið, að standa upp 
og taka við birtunni, að vera, með öðrum orðum, 
glaðir og þakklátir fyrir hina góðu gjöf drottins, hið 
bjarta og lífgandi sumar. Þessi birta sumarsins er 
oss líka svo geðfelld, af því hún er samfara hinum 
lífgandi yl; myrkur vetrarins eru vön að hafa kuld- 
ann í för með sjer, og vjer eigum þá gjarnan bar- 
áttu við það hvorttveggja, og höfum líka átt það á 
hinum umliðna vetri; en nú er sumarið komið, til 
þess að stríða við þessa óvini vora fyrir oss, og það 
kemur á þeim tíma, þegar vjer þurftum hjálparinnar 
helzt, því að hefði stríði þessu haldið á fram tölu- 
vert lengur, mundi óblíða vetrarins hafa borið sigur- 
inn úr býtum. Þessi skylda vor, sem spámaðurinn 
áminnir 083 um, er oss því að vísu geðfelld og ljúf, 
en hún verður oss þó ljúfari, af því að vjer vitum, að 
náttúran í kring um oss verður að uppfylla hana 
með oss; hin skynlausu dýrin fagna yfir sigri ljóssins 


23 


og hitans, og vilja ekki lengur halda til í því skýli, 
sem þau höfðu, meðan á vetrinum stóð; grös og 
jurtir jarðarinnar uppfylla hana líka, því að þau fara nú 
að lypta höfðum sínum upp úr hinum dimmu fylgsn- 
um jarðarinnar, til þess að fagna yfir birtu sumars- 
ins. Látum það heldur ekki draga úr fögnuði vorum 
yfir komu þess, að vjer vitum svo lítið, hvað það 
kann að hafa oss geymt; í orðum spámannsins ligg- 
ur einnig áminning um, að taka við hinni vermandi 
birtu trúarinnar, sem hrekur hin köldu myrkur sorg- 
anna, Og Sá gengur ekki heldur rjettilega í birtu 
gleðinnar, sem ekki tekur við birtu guðs fyrirheita 
og trúarinnar. 

Stattu upp og taktu við birtunni, því að ljós 
þitt kemur, og dýrðin drottins rennur upp fyrir þjer. 
Þessu hlýðum vjer, þegar vjer tökum sumrinu 
með trúnni. Menn segja svo opt, eða að minnsta 
kosti virðast að ímynda sjer, að trúarinnar ljós sje 
sjer í lagi ætlað hinum mótlættu; það er og satt, að 
þeir þurfa þess einkum við, til þess að geta öðlazt 
þá gleði, sem heimurinn synjar þeim um; en hvað 
verður líka úr ljósi hinna glöðu, ef þeir ekki ganga 
í ljósi guðsbarna, trúnni? Hafi mótlætið við sig 
ýmislegar freistingar, og sumarið getur ekki undan 
þegið neinn af oss frá mótlætinu, ef drottni þóknast 
að senda oss það, þá hefur meðlætið þær ekki síður, 
og ef hann ætlar að láta oss falla það í skaut á sumri 
því, sem nú fer í hönd, þá þurfum vjer, ekki síður 
en hinir sorgbitnu, að taka við birtu þessa ljóss. Vjer 
vitum ekki yfir höfuð, hvað hinn ókomni tími hefur 
oss geymt; en það vitum vjer, að vor jaróneski hag- 
ur er svo mikið kominn undir blessun drottins á 


24 


sumrin; hafi hann ætlað á sumri þessu að synja 
oss hennar venju framar, ellegar að leggja á oss 
einhvern þann kross, sem myrkvar fyrir oss sumars- 
ins gleði, þá viljum vjer taka því með auðmýkt og 
trúnaðartrausti; vjer viljum í ljósi trúarinnar taka 
sumrinu, með því að sjá í því pant upp á farsælan 
enda mótlætisins, því að drottinn sendir oss ætíð 
sumar eptir vetur, lætur hið stríða endast með hinu 
blíða, og baráttuna með sigri; hafi hann þar á mót 
ætlað oss allsháttaða blessun, þá viljum vjer einnig 
læra í ljósi trúarinnar, að taka henni eins og . gjöf 
drottins með þakklátu hjarta, og minnast þess, að 
eins og vjer gefum oss ekki sjálfir sumarið, eins gef- 
um vjer oss ekki heldur sjálfum blessun þess; vjer 
viljum sí og æ vera þess minnugir, að vjer í engri 
velsælu lífsins eigum að gleyma sælu guðsbarna, og 
yfir höfuð leitast við, að ganga í birtu þessa ljóss, 
til þess að stunda með dyggð og trúmennsku köllun 
vora á komandi sumri, og því sneiða bæði hjá of- 
mikilli búksorg, og líka hirðuleysi og leti. Hversu 
margt minnir oss ekki einnig á sumrin á, að treysta 
vorum himneska föður, og að varast áhyggjur og 
búksorg? Frelsari vor segir oss, að læra af fuglum 
himinsins og liljum vallarins traustið á guðlegri far- 
sjón (Matt. 6, 26.—28.), og þessa kennara höfum vjer 
ávallt fyrir augum vorum á sumrin; vjer viljum líka 
varast, að eyða sumrinu í leti og til óþarfa, af því 
að það er náðartími drottins til undirbúnings vetrin- 
um, og, eins ög allur tími, til undirbúnings eilífðinni. 
Ef vjer göngum þannig í birtu trúarinnar, um leið 
og vjer göngum Í birtu sumarsólarinnar, þá getum 
vjer vitað fyrir fram, að þetta komandi sumar verður 


25 


oss hollt og blessað, hvort sem það heldur flytur oss 
sorg eða gleði, skort eða gnægtir, því að allt skal 
þjena þeim til góðs, sem guð elska (Róm. 8., 28.). 
Stattu upp og taktu við birtunni, því að ljós 
þitt kemur, og dýrðin drottins rennur upp yfir þjer. 
Þessu hlýónumst vjer, þegar vjer fögnum sumr- 
inu með elskunni til guðs; dýrðin drottins 
rennur að vísu æfinlega upp yfir oss, og laðar oss 
til að elska vorn himneska velgjörara, en þó sjer í 
lagi á sumrin; hún rennur upp fyrir oss á veturna, 
í ofveðrunum, í kulda og hagli, en hún rennur þá 
upp til þess, að skelfa oss, en á sumrin rennur hún 
upp til þess, að lífga oss og innræta oss elskuna til 
vors himneska föður. Öll náttúran, sem á hinum 
umliðna vetri lá í dái, er nú að lifna við á ný; hið 
lifandi og hið dauða býr sig nú til, að votta elsku 
sína til guðs og að vegsama hann; öll náttúran er 
musteri það, sem þessi lofgjörð fer fram í; hinn fagri 
morgunroði vekur ekki að eins það, sem getur hreift 
sig, heldur jafnvel grös og blóm, til þess að taka 
þátt í þessari lofgjörð um skaparann; sólin ljómar 
þetta musteri á daginn, og kveldroðinn gyllir það á 
kveldin, og minnir hinn vegsamandi skara, að taka 
á sig værð, til þess að geta endurnýjað hina sömu 
lofgjörð hinn komandi dag. Hinn glaði fugl prísar 
guðs dýrð með hinum inndæla söng, sem hann fyllir. 
loptið með, og þær skepnur guðs, sem ekki geta prísað 
hann á þennan hátt, gjöra það þó með lífi því og 
gleði, sem æfinlega er vitnisburður sælunnar, því að 
þær allar mettast af drottins örlæti á sumrin; já, allar 
lifandi skepnur prísa guð á sumrin í þessu stóra 
musteri hans, náttúrunni, með iðjusemi og hreifingu 


26 


frá morgni til kvelds, og loka augum sínum að kveldi 
sjerhvers dags með þeim vitnisburði, að þær á hon- 
um hafi fengið allar þarfir sínar mettaðar. Fyrst þá 
öll. náttúran fyrir utan oss flytur guði þannig lofgjörð 
á sumrin, og fórnar honum því, sem hún hefur færi 
á, skyldum vjer þá, sem flestar velgjörðir þiggjum 
af honum, vera þeir einu, sem ekki færðum honum 
allar þær fórnir elsku og lotningar, sem vjer getum 
látið honum í tje? Vjer getum ekki varizt, að fórna 
honum ósjálfráóri gleði, ekki varizt, að prísa gæzku 
hans, ásamt hinum skynlausu dýrum, með meiri 
starfsemi en á veturna; en ættum vjer þá ekki líka 
að fórna honum því, sem vjer getum látið honum í 
tje fram yfir dýrin, lofgjörð hinnar innilegu elsku og 
þakklátsemi? Vjer segjum svo opt, að vjer viljum 
heldur gangast fyrir hinu blíða, heldur en hinu stríða: 
sýnum það þá líka, að him ótölulegu merki guðs 
gæzku á sumrinu geti fremur glætt hjá oss hinar 
heilögu tilfinningar elskunnar, heldur en vottur hans 
rjettlætis og strangleika á hinum umliðna vetri. Ef 
gæzka guðs á sumrin kveykir elskuna þannig í hjört- 
um vorum til gjafarans, þá er það sjer í lagi, að 
vjer tökum sumrinu, eins og vera ber, því að dýrðin 
drottins rennur þá ekki að eins upp fyrir utan oss, 
heldur og einnig í hjörtum vorum, og til þess á öll 
dýrð hans í náttúrunni æfinlega að stuðla. 

Stattu upp og taktu við birtunni, því þitt ljós 
kemur, og dýrðin drottins rennur upp yfir þjer. Þessu 
hlýðum vjer, þegar vjer tökum sumrinu með 
voninni. Margar vonir kvikna í hjarta mannsins, og 
sjerhver sá, sem hefur við eitthvað örðugt að berjast, 
hefur einkanlega vonina sjer til ljettis og huggunar; 


27 


í henninjótum vjer og opt fyrir fram margra þeirra 
gæða, sem vjer óskum oss, hvort sem þessar óskir 
uppfyllast eða ekki, því að vonin og óskin fylgjast 
ávallt að í hjarta mannsins; en margar vonir vorar 
eru ýmist of barnalegar, of syndsamlegar eða skað- 
legar, til þess að drottinn láti þær allar uppfyllast; 
en það er til ein von, og á hana minnir sumarið oss, 
sem æfinlega getur rætzt, ef vjer gjörum það allt, sem 
í voru valdi stendur, til þess að hún rætist, og það 
er vonin um eilíft líf. Sumarið er lausnar- og upp- 
risu=tími lífsins; vjer losumst á því við vetrarins hætt- 
ur og andstreymi, og allt það, sem lífsanda hefur í 
kring um oss, virðist þá að lifna til nýrrar tilveru; 
þau grös, sem ljetu líf sitt fyrir óblíðu vetrarins, 
rísa upp af hinu rotnaða hismi í nýjum blóma, 'og 
hinar lifandi skepnur finna nýtt líf og fjör kvikna í 
limum sínum. Svona óskum vjer einnig opt, að los- 
ast við vetur þessa jarðneska lífs, og vjer þreyjum 
hið eilífa fagnaðarsæla sumar guðs dýrðar, og sum- 
arið lætur þessa ósk verða að lifandi von, sem sýnir 
oss fram á, að líkamir vorir, sem sáð verður í jarð- 
arinnar skaut á hausti lífs vors, muni rísa upp á 
vori hins eilífa sumars af hismi hinna gömlu lima, 
til þess að deyja aldrei framar, af því þeir rísa upp 
aptur óforgengilegir (1. Kor. 15., 42.). Oss langar 
svo opt til, eins og postulinn segir, að leysast hjeð- 
an, og vera með Kristi (Filipp. 1., 23.); vjer spyrjum 
opt sjálfa oss með hinum sama postula, hver leysa 
vilji oss vesala menn frá líkama þessa dauða (Róm. 
7., 24.), af því vjer þreyjum og vonum eptir lausn 
og gleði hins eilífa sumars. Þá tökum vjer fyrst al- 
gjörlega, bræður mínir, eins og vera ber, við birtu 


28 


þessa sumars, ef vjer höndlum í voninni hið eilíla 
mitt í hinu tímanlega, og berum hið skammvinna 
jarðneska böl með þolinmæði, af því að vjer vitum, 
að það „verkar á síðan eilífrar dýrðar ómetanlega 
þyngd“, og ef vjer látum þessa von æfinlega stjórna 
svo vorri gleði yfir þessu jaróneska, að þessi gleði 
aldrei glepji svo sjónir vorar, að vjer leyfum henni 
að fara út fyrir guðhræðslunnar og siðseminnar tak- 
mörk. Enn þá nokkur augnablik, og svo er einnig 
þetta sumar runnið upp yfir oss; hvað þessi augna- 
blik verði mörg, vitum vjer ekki, en þangað til þau 
eru út runnin, viljum vjer bíða hins eilífa sumars í 
voninni. 

Vertu oss því velkomið, blessaða sumar; vjer 
viljum taka þjer með gleði, með trú, með elsku og 
með von, og láta þær vera vora förunauta á veg- 
ferðinni gegn um lífið;. þegar orð spámannsins, sem 
vjer höfum yfirvegað á þessari stundu, hljóma fyrir 
eyrum vorum á hinum hinnstu stundum vors jarð- 
neska lífs, þá viljum vjer hlýða þeim, og fagna hinu 
eilífa sumri á líkan hátt, og vjer fögnum þjer í dag; 
gleðin og trúin og elskan og vonin skulu þá vera 
vorir förunautar til sumars eilífðarinnar, því annað 
fylgir oss þá ekki. Amen. 





IN. 
Á SÍÐASTA DAG SUMARS. 


Post. g. 14., 17.: 

Guð hefur aldrei látið sjálfan sig án vitnis- 
burðar, þar eð hann hvervetna gjörði yður gott, 
veitti regn af himni og frjóvsamar árstíðir, og 
mettaði yður með fæðu og fögnuði. 


Svo eru þá síðustu stundir þessa sumars komnar yfir 
053, og á morgun verða þær einnig algjörlega liðnar; 
að vísu bíður tíminn ekki við eitt augnablik, en sjer 
í lagi finnst oss þó sá tími líða fljótast, sem vjer 
höfum notið mestrar ánægju á; svona finnst 083 0g 
sumarið líða fljótar en veturinn, af því það er oss 
inndælla en hann; vjer fögnum því æfinlega komu 
þess, og kveðjum það nauðugir, af því vjer kvíðum 
þeim tíma, sem fer í hönd, þegar sumrinu sleppir; 
á þessari stundu erum vjer vissulega heldur ekki eins 
glaðir, og þegar vjer heilsuðum því við komu þess; 
oss finnst það vera liðið langtum fyr, en vjer bjugg- 
umst við. - Já, að sönnu er sumar þetta að mestu 
leyti liðið, en sá, sem er þakklátur og minnist drott- 
ins velgjörða á því, honum þarf ekki að vera það 
algjörlega horfið, því að hann getur æfinlega lifað 
það upp aptur í þakklátri endurminning; og hver af 
oss hefur ekki tilefni til að votta drottni þakklæti 
vort fyrir þetta liðna sumar á hinum síðustu stund- 
um þess, og að láta ekki hugann eingöngu dvelja við 
daprar og kvíðafullar hugsanir vegna hins óblíða tíma 


li 


30 


vetrarins, sem fer í hönd, heldur að snúa honum til 
hinna liðnu sumardaga, og til þeirrar blessunar, sem 
þeir, hver eptir annan, ljetu falla ossí skaut. Þannig 
sneri líka Páll og Barnabas hugsunum Íkoníuborgar 
íbúa að vitnisburði guðs um sjálfan sig á hinum um- 
liðna tíma, þegar þeir sögðu þeim, að guð hefði aldrei 
látið sjálfan sig án vitnisburðar, af því hann hefði 
hvervetna gjört þeim gott, veitt regn af himni og 
frjóvsamar árstíðir, og mettað hjörtu þeirra með fæðu 
og fögnuði; þennan vitnisburð gefur guð sjer á sjer- 
hverju sumri, og hefur einnig gefið sjer hann á hinu 
síðasta. Látum oss því snúa huga vorum að þess- 
um vitnisburði guðs, sem hann hefur gefið 
sjálfum sjer í náttúrunnar blíðu á um- 
liðnu sumri, að því leyti, sem þessi orð postul- 
anna gefa oss tilefni til.  Blessa þú oss, drottinn, 
þessar hugleiðingar, og-láttu oss af þeim upp skera 
kristilega skoðun á tímanum. 

Guð vitnar um sína trúfesti í sumarsins blíðu. 
Vjer köllum þann trúfastan, sem efnir sjerhvað það, 
sem hann hefur lofað, og frá öndverðu hafði drott- 
inn lofað, að meðan jörðin væri við lýði, skyldi aldrei 
vanta vor og haust, kulda og hita, sumar og vetur, 
dag og nótt (1. Mós. 8.,22.). Frá því þetta loforð var 
gefið, hefur og drottinn æfinlega efni það, og mun 
efna það hjer eptir, því hverju sem drottinn lofar, 
það efnir hann vissulega (Sálm. 33., 4.). Hið liðna 
sumar ér oss nýr vottur þessarar trúfesti hans, og 
skyldi það ekki vera meiri ástæða fyrir oss, að dvelja 
við yfirvegun hennar, heldur en að kvíða hinum kom- 
andi vetri og sakna hins liðna sumars? Öll drottins 
loforð eru oss bæði í sjálfum sjer svo gleðileg, því 


31 


þau innibinda allt það gott, andlegt og líkamlegt, 
eilíft og tímanlegt, sem vjer getum óskað oss, og 
líka vegna þess, að vjer svo sjaldan getum reitt oss 
á trúfesti heimsins og mannanna. Heimsins glys 
yfirgefur oss fyr eða síðar, og mennirnir geta lofað, 
og þá getur langað til, að efna þessi loforð, en eigi að 
síður geta þau brugðizt, af því þeir hafa ekki vald yfir 
kringumstæðunum ; en þeir geta líka sjeð sig um hönd af 
ljettúð og af eigingirni, og metið helgi trúmennskunnar 
eptir ábatanum, en ekki samvizkunni; en svona eru 
ekki drottins loforð; þau eru ekki bundin við hans 
eigin, heldur eingöngu við hagsmuni sjálfra vor; hann 
bindur æfinlega sín fyrirheit við eitthvert það skil- 
yrði, sem undir sjálfum oss er komið hvort vjer 
uppfyllum eða ekki, og svo sannarlega, sem vjer 
reynumst sjálfum oss trúir, mun hann og reynast oss 
það; hann hefur þannig gefið oss fyrirheit um sum- 
arið, en bundið það við það. skilyrði, að vjer notuð- 
um það með árvekni og iðjusemi í vorri köllun, því 
að vjer eigum að neyta „vors brauðs í sveita vors 
andlitis; vjer sjáum líka hvervetna kring um oss vott 
þessarar trúfesti drottins, því að hann hefur á liðnu 
sumri blessað starfa vorn, svo vjer höfum safnað svo 
miklum forða, sem líkindi eru til að verði oss, með 
skynsamlegri notkun, nægilegur, þangað til hans trú- 
festi lætur aptur nýtt sumar renna upp yfir 0ss með 
nýrri blessun og með nýjum unaðsemdum. Sá hefur 
því helzt tilefni til, að sakna þessa liðna sumars óg 
kvíða hinum komandi vetri, sem vanrækt hefur að 
nota það, og sem ekki hefur minnzt þess, fyr en of 
seint, að það átti þó einu sinni að líða; hinir hafa 
þar á mót ekkert tilefni til, að kvíða umskiptum 


32 


sumars og vetrar, því að þeir sjá ekki annað í þeim, 
en nýjan vott um trúfesti drottins. Hversu gleðileg- 
ur er þá ekki þessi vitnisburður hans um trúfesti 
sína? hann er opt hið einasta og æfinlega hið áreið- 
anlegasta hæli, sem vjer höfum að flýja til í óstöð- 
ugleik og ótrúmennsku heimsins; sá guð, sem reynd- 
ist oss trúr á hinu umliðna sumri, hann hefur líka 
heitið oss, að láta oss aldrei rata í meiri freistni, en 
vjer fáum staðizt (1. Kor. 10., 13.), og með þessu 
fyrirheiti skulum vjer hugga oss, og taka því von- 
glaðir hinum komandi vetri. 

Guð vitnar um sína gæzku, sitt almætti 
og sína speki í sumarsins blíðu. Ef vjer 
sæjum, að guð hefðiskapað sínar skepnur með mörg- 
um þeim þörfum, sem lítið eða ekkert færi væri á 
að metta, þá bæri sumarið vissulega ekki heldur eins 
mikinn vott um guðs gæzku, og það "gjörir. Ef 
vjer sæjum ekki drottinn sí og æ fram leiða nýjar 
skepnur og ný blóm og nýtt líf í stað hins dána, 
þá vantaði oss mikið af því, sem vjer ætlumst til af 
almætti hans, því almættinu heyrir ekki síður til að 
við halda, með því að skapa æ á ný, heldur en að láta 
alla hluti hafa orðið til upphaflega af engu. Ef vjer 
þættumst geta fullyrt, að ýmsu hefði mátt betur haga í 
ríki náttúrunnar og niðurskipun tímanna, heldur en 
gjört er, þá vantaði oss líka mikið af því, er vjer 
köllum guðs vitnisburð um hans speki. En ekkert 
af þessu getur jafnvel vantrúin sagt, og það er sjer 
í lagi hvert sumar, sem hrekur efasemi hennar með 
sínum hátalaða vitnisburði um gæzku, almætti og 
speki vors himneska föður. Á þessu sumri, sem nú 
er að segja skilið við oss, hefur gæzka hans á ný 


33 


lokið upp öllum fjársjóðum sinna gnægta, og mettað 
allar sínar skepnur með sinni blessun; hann hefur 
engri þeirra gleymt, ekki jafnvel hinni lítilmótlegustu, 
sem enginn annar veitir eptirtekt; hinn auðvirðilegi 
ormur hefur ekki síður getað fengið það, sem þarfir 
hans heimtuðu, heldur en hin ágætasta skepna jarðar- 
innar, maðurinn; hann hefur skipað loptinu, jörðunni 
og sjónum, að láta öllum sínum lifandi skepnum það 
í tje, sem þarfir þeirra heimtuðu, og um leið og hann 
mettaði þær með fæðu, ljet hann líka björtu þeirra 
gleðjast af unaðsemdum sumarsins, svo að engri þörf, 
engri skepnu hefur verið gleymt í hinu dásamlega 
ríki vors himneska föður. Svona fagran vitnisburð. 
ber drottinn sinni gæzku í blíðu hins liðna sumars, 
en hann hefur ekki síður borið almætti sínu hann; 
hver getur talið hinn ótölulega grúa af grösum og 
dýrum, sem hann hefur á því látið öðlast líf og 
þroska, til þess að bera almætti sínu vitnisburð? að 
boði síns almættis ljet hann og regnið frjóvga jörð- 
ina og: sólina senda yl og birtu, dýrum og grösum 
til lífs og viðurhalds; hann ljet í einu orði alla nátt- 
úruna vera samtaka í því, að hjálpa oss mönnunum, 
til að geta notið hans ótölulegu blessana. Sínum 
vísdómi hefur hann og líka borið vitnisburð á þessu 
sumri eins og á öllum umliðnum sumrum, því hversu 
vísdómsleg er ekki hin margbreytta lífsglæðing á 
sumrin, og meðulin til hennar; flest dýr fæðast á 
sumrin, af því þeirra veika lífi þá getur helzt verið 
borgið; þá vermir og lífgar ylur og birta sumarsól- 
arinnar þau; þá er allt við höndina, til að ala önn 
fyrir hinu nýkviknaða lífi með fæðu og aðhlynningu. 
Hversu mikla margbreytni sýnir ekki líka hans vís. 
J. Guðmundsson. Hugvekjur. 3 


34 


dómur í því, að láta sjerhvern ávöxt jarðarinnar hafa 
sinn vissa tilgang, svo að sín jurtin er handa hverri 
skepnu, eptir mismunandi þörfum þeirra, þeim til 
viðurhalds. En hversu lítið skynjum vjer þó ekki 
skammsýnir menn af öllum hinum margbreytta vitn- 
isburði guðs í sumarsins blíðu um gæzku hans, al- 
mætti og vísdóm? og þó sjáum vjer svo mikið, að 
vjer getum ekki annað, en tekið undir með postul- 
anum: „Ó þú dýpt speki, ríkdóms og þekkingar 
guðs“ (Róm. 11., 33.). Vjer getum ekki, þegar vjer 
minnumst guðs vitnisburðar í blíðu hins umliðna 
sumars, látið aðrar tilfinningar búa í hjörtum vorum, 
en lotningu, þakklátsemi og gleéi; vjer söknum því 
ekki sumarsins, því vjer höldum því enn í þakklátri 
endurminning við gjafarann; vjer kvíðum ekki held- 
ur hinum komandi vetri, því þessi endurminning glæð- 
ir þá sannfæring í hjörtum vorum, áð vjer stöndum 
undir stjórn tímanna drottins, sem bæði er trúfastur, 
gærzkuríkur, almáttugur og vísdómsfullur, og sem því 
ekki mun yfirgefa oss á hinum komandi tíma, held- 
ur gefa oss sí og æ nýtt og nýtt tilefni til þakklætis 
og elsku, til tilbeiðslu og fagnaðar. 

Þó sá vitnisburður drottins um sjálfan sig, sem 
vjer höfum sjeð að fólginn er í orðum postulanna, er 
vjer gjörðum að íhugunarefni voru, virðist svo gleði- 
legur og huggandi, að hann sje nægilegur til að út 
rýma öllum döprum hugsunum úr hjörtum vorum, 
þá innibinda þó þessi orð postulanna enn einn vitn- 
isburð guðs um sjálfan sig, sem er hinn huggunar- 
ríkasti, að drottinn sje bæði óendanlegur og 
óumbreytanlegur, og eigi því að vera oss allt. 
Allt í kring um oss er endanlegt og breytingu undir- 


3ð 


orpið; lífið kviknar, til þess að deyja; vjer sjálfir 
öðlumst tilveru hjer á jörðunni með því skilyrði, að 
hið fyrsta augnablik þessarar tilveru vígir oss hinu 
síðasta, þegar vjer aptur eigum að missa hana. Þetta 
sumar hefur líka hlýtt þessu allsherjarlögmáli hins 
skapaða, og það er nú þegar á enda með öllum sín- 
um unaðsemdum.  Postularnir tala líka um það sem 
umliðið, að drottinn hafi veitt dögg af himni óg frjóv- 
samar árstíðir, og það hið sama getum vjer líka sagt 
á þessari stundu, því að hið frjóvgandi regn fellur 
ekki lengur úr loptinu, heldur er nú sá tími. kominn, 
að það fer að breytast í hinn kalda snjó, en vjer 
hefjum þá huga vorn frá öllu hinu endanlega og 
breytilega upp til hans, sem er í gær og í dag og 
að eilífu hinn sami, og sem aldrei lætur sig „án vitn- 
isburðar, af því hann aldrei breytist og hefur enga 
takmörkun.  Vjer viljum því nema af þessum vitnis- 
burði drottins um hið hverfula, sem æfinlega verður 
sagt um, eins og á morgun verður sagt um þetta 
sumar: það var, en er nú ekki lengur; vjer viljum 
nema af þessum vitnisburði, að treysta honum ein- 
um af öllu voru hjarta. Sá kemur tíminn, að sagt 
verður um allt hið stundlega: „það er liðið, og vjer 
getum ekki haldið oss tilneins annars en guðs“; vjer 
viljum því kappkosta hjer í tímanum, að vera svo 
viðbúnir, að vjer þá getum glatt oss við, að birtast 
frammi fyrir tímanna drottni og skapara heimsins, 
vegna þess vjer höfum þegar hjer á jörðunni haft 
gleði vora af umgengninni við hann. Þetta liðna 
sumar skal kenna oss, að snúa huga vorum frá hinu 
hverfula til hins eilífa, og vjer skulum á hverri 


stundu vera búnir til að fara hjeðan fúsir og glaðir, 
3 


36 


þegar hann kallar oss, sem engin umbreyting er hjá 
nje umbreytingarskuggi (Jak. 1., 17.). 

Líð þú þá út til enda, blessaða sumar; þú ert 
eitt af hinu stundlega, sem vjer ekki skulum sakna, 
en vjer viljum geyma þig í minningu vorri, til þess 
að þakka guði vorum fyrir þig, og til þess að læra, 
að treysta honum æfinlega, hvernig sem hagur vor 
að öðru! leyti kann að vera. Fegurð þessa heims 
líður undir lok (1. Kor. 7., 31.), en þú, vor him- 
neski faðir, ert vor guð frá eilífð til eilífðar. Amen. 





BÚ 
V. 
Á FYRSTA VETRARDAG. 


Jesú Sírak, 39., 39.—40.: 
Öll drottins verk eru góð, og gjöra öll gagn 
á sínum tíma, og menn skulu ekki segja: þetta 
er lakara en hitt, því að allt reynist gott á sín- 
um tíma. 


Það er vissulega gott, að vjer. minnum oss á þessi 
orð, þegar vjer nú erum að byrja þann kafla ársins, 
sem oss er vanur að þykja svo kvíðvænlegur, af því 
vjer bæði kveðjum hið inndæla sumar við komu hans, 
og eigum fyrir höndum á honum þá baráttu við ó- 
blíðu náttúrunnar, sem æfinlega má eiga víst að verð- 
ur oss erfið, ef hún ekki að öllu leyti ber oss ofur- 
liði; sjaldan líður heldur nokkur vetur svo út til enda, 
að vjer heyrum ekki, að einhver af samferðamönn- 
um vorum á vegi lífsins hafi annaðhvort orðið fyrir 
skemmdum, eða látið lífið, fyrir hörku veðráttunnar 
á vetrartímanum, og þess vegna hættir oss svo mjög 
við að segja, að veturinn sje lakari en sumarið, og 
að gjöra þannig greinarmun á verkum drottins, því 
að það er hann, sem ekki hefur síður gjört veturinn, 
sem vjer kvíðum, heldur en sumarið, sem vjer fögn- 
um; en þá breytum vjer á móti áminningu Síraks, 
sem tekur það fram við oss, „að öll drottins verk 
sjeu góð, og að vjer skulum því ekki segja, að þetta 
sje lakara en hitt, því að það reynist allt gott á sín- 
um tíma“. Því verður þó ekki neitað, að veturinn 


38 


er ekki vanur að hafa sömu veðurblíðu í för með 
sjer, eins og sumarið, nje að lífga oss með jafnglað- 
legu yfirbragði allrar náttúrunnar fyrir utan oss, eins 
og það, og þegar vjer því eigum að hlýða Sírak í 
því, að álíta veturinn ekki lakari en sumarið, þá 
megum vjer ekki meta hann eptir því, hvað hann er 
oss þægilegur eða óþægilegur í bráðina, heldur verð- 
um vjer að líta bæði til hins umliðna og hins yfir- 
standandi og hins ókomna tíma, til þess að geta 
metið hann rjettilega. Um leið og vjer því heim- 
færum þessi orð Síraks upp á veturinn, „að allt reyn- 
ist gott á sínum tíma“, og gjörum það til þess, að 
sætta oss við örðugleika hans, skulum vjer láta hug- 
leiðingar vorar á þessari stundu dvelja við þá hugs- 
un, að bæði hinn umliðni, hinn yfirstand- 
andi og hinn ókomni tími sannfæri oss 
um, að veturinn reynist góður á sínum 
tínta. Gefðu oss náð til þess, eilífi tímanna stjórn- 
ari, að geta bæði í blíðu og stríðu kannazt við speki 
þína og goæzku, svo að vjer aldrei möglum yfir hinu 
örðuga, eða kvíðum hinu tilkomanda, af því vjer skoð- 
um það eins og tilgangslausar álögur. 

Hinn umliðni tíminn sannfærir oss um, 
að veturinn reynist góður á sínum tíma, 
Svo víst sem það er, að erfiði og fyrirhyggja er mann- 
inum bæði hollt og ómissandi, svo víst er það 
og, að sá vetur, sem nú er kominn yfir oss, reynist 
góður á sínum tíma; því að hann hefur knúð oss til 
erfiðis og fyrirhyggju á hinu umliðna sumri, til þess 
að vjer skyldum verða viðbúnir, að taka honum, þegar 
hann kæmi.  Vetnrinn er oss því hollur, vegna þess 
að erfiði sumarsins og fyrirhyggja styrkir krapta vora, 


gn 


39 


og ver oss óteljandi hrösunum; margir kvarta að vísu 
undan, að erfiðið slíti kröptum sínum, en þeir aðgæta 
ekki, að iðjuleysið gjörir það langtum fremur, og auk 
þess er erfiðið vant að hafa margar dyggðir í för með 
sjer, sem letin og iðjuleysið drepur niður; hinn iðju- 
sami er optast ánægður, glaðlyndur og bindindissam- 
ur, hinn iðjulausi aptur á móti óánægður, möglunar- 
gjarn og svallsamur. En veturinn er oss ekki að eins 
hollur, heldur og jafnvel ómissandi, til þess að 
halda oss innan takmarka skyldunnar. Af náttúrunni 
erum Vjer allir meira eða minna hneigðir til munaðar 
og iðjuleysis, og“ ef sumarið endaði ekki með vetri, 
heldur hjeldist sí og æ, þá mundum vjér skjótt van- 
rækja þá skyldu vora, að erfiða, og með þeim hætti 
fara á mis við þá blessun, sem erfiðið hefur í för 
með sjer. Þar að auki er það vetrinum sjer í lagi 
að þakka, að oss þykir svo mikið varið í árangur 
starfa vors; hefðum vjer ævarandi sumar, og þyrftum 
því lítið sem ekkert að hafa fyrir lífi voru, þá mundi 
oss skjótt þykja lítið koma til blessunar drottins, sem 
oss hlotnaðist fyrirhafnarlaust, og hið mesta vanþakk- 
læti og kuldi taka sjer bústað í hjörtum vorum í stað 
þakklátsemi þeirrar og elsku, sem sumarið einkum 
minnir oss á að hann æfinlega eigi af oss skilið. Af 
ævarandi sumri mundi og leiða, að mikið af þeirri 
gleði, sem samfara er meðvitundinni um dyggilega 
þjónustu, hyrfi úr lífi voru; hinar mörgu hvíldar- 
stundir lífsins, sem oss eru vanar að vera svo ánægju- 
ríkar, af því vjer finnum til, að vjer eigum þær skil- 
íð með erfiði og trúmennsku í stöðu vorri, mundu 
þá einnig hverfa, og bætast við hinar mörgu svalls- 
og iðjuleysis-stundir, til þess að draga á eptir sjer 


40 


fjölda þeirra stunda, sem á síðan mundu baka oss 
óánægju, og jafnvel samvizkubrigzlis, vegna þess að 
tíminn væri floginn burt, annaðhvort án þess að vjer 
hefðum notað hann, ellegar þá varið honum til ills. 
Þegar vjer því á þessari stundu lítum til þess sum- 
ars, sem kvaddi oss í gær, þá getum vjer með sanni 
sagt, að það sje engin þess stund, sem ekki beri 
hinum nýbyrjaða vetri þann vitnisburð, að hann reyn- 
ist góður á sínum tíma; því að honum er það að 
þakka, að vjer höfum gegnt hinni hollu skyldu, að 
erfiða, og að vjer njótum nú þeirrar blessunar, sem 
æðst er allra tímanlegra gæða, glaðrar meðvitundar 
yfir vel notuðum tíma, og að vjer þar að auki finnum 
til lifandi þakklátsemi við gjafarann allra góðra hluta 
fyrir þá blessun, sem hann krýndi starfa vorn með 
á hinu umliðna sumri, og þannig sannfærir hinn um- 
liðni tími oss um sannleikann í orðum Síraks, þegar 
vjer heimfærum þau upp á veturinn, „að allt reynist 
gott á sínum tíma“. 
Hinn yfirstandandi tíminn gjörir það 
jafnvel líka. Það er oss allt saman hollt, sem 
kemur oss til alvarlegra hugleiðinga, og til þess, að 
„rannsaka vort eigið hjarta. Það má nú að vísu segja 
um allan tíma, að hann eigi að mennta oss í kristi- 
legri alvöru og í þekkingu á skyldum vorum og sjálí- 
um oss; en á móti því verður heldur ekki borið, að 
sumir tímar eru langtum hættulegri fyrir köllun vora 
í þessu tilliti heldur en sumir; sumarið heimtar sjer 
í lagi af oss iðjusemi og áhuga í vorri jarðnesku 
köllun; hinn glaðlegi svipur náttúrunnar á sumrin 
leggst á eitt með vorum jarðnésku þörfum, til þess 
að snúa allri hugsun vorri út á við, en þegar veturinn 








41 


kemur, verður náttúran fyrir utan oss svo döpur, að 
hún tælir oss ekki lengur til þess, að gleyma sjálfum 
055, vegna umgengninnar við hana; samkomur vorar 
innbyrðis verða líka torveldari á veturna en sumrin, 
og vjer verðum því eins og neyddir til, að umgang- 
ast meira vort eigið hjarta á þeim tíma, sem nú fer 
í hönd, heldur en þeim, sem kvaddi oss í gær. Því 
fremur sem ástandi vors innra manns er ábótavant, 
því fremur leitumst vjer og við að forðast alla um- 
gengni við.sjálfa oss, því að vjer kvíðum fyrir, að 
sjá vora eigin mynd í spegli sjálfsprófunarinnar, og 
þess vegna þurfum vjer einhvers þess aðhalds, sem 
knýr oss til þessarar alvarlegu umgengni við guð og 
við vort eigið hjarta. Þetta gjörir veturinn meðal 
annars, og á því er hinn góði siður byggður í landi 
voru, að menn láti engan dag svo hjá líða á veturna, 
að þeir hafi ekki guðsorð um hönd; það sýnir bæði, 
að þeir kannast við þessa þörf á alvarlegum hugleið- 
ingum um sitt andlega ástand, og líka, að veturinn 
er sjer í lagi til þess fallinn. En þar að auki ber 
hinn yfirstandandi tími vott um, „að veturinn reynist 
góður á sínum tíma“, ekki síður en sumarið, með 
því að hann er hvíldartími vor og náttúrunnar, og 
gefur oss þar að auki færi á tilbreytni í störfum vor- 
um. Hann er hvíldartími vor og náttúrunnar; því 
að sumarið er erfiðistími bæði hennar og vor. Að 
sönnu er erfiðið ómissandi, en hvorki vjer eða nátt- 
úran fyrir utan oss getum til lengdar þolað hvíldar- 
lausa áreynslu, og eins og sjerhver dagur hefur nótt- 
ina í för með sjer til hvíldar eptir annríki dagsins, 
eins er og Veturinn hvíldartími eptir sumarið, Sá, 
sem hefur unnið trúlega sjerhvern liðinn dag, legost 


42 


æfinlega meó glöðu hjarta í hvílu sína að kveldi; því 
að hann finnur, að það hefur verið unnið, sem vinna 
átti hinn liðna dag, og svefninn verður honum þá 
svo vær og hollur, af því hans þreyttu limir þurfa 
hans við; en svefninn, sem lífgar hinn þreytta og 
iðjusama, hann þreytir hinn lata, og hann yfirgefur á 
hverjum morgni rekkju sína, án þess að finna til 
þeirrar lífgunar, sem svefninn veitir hinum þreytta 
starfsmanni; það ereins og honum nægi ekki hvíldar- 
tími grafarinnar, og vilji því greptra sjálfan sig lifandi 
í leti og aðgjörðaleysi. Sá, sem hefur unnið dyggi- 
lega á hinu umliðna sumri, hónum verður og vetur 
þessi að ómissandi og lífgandi hvíldartíma, og hann 
byrjar hann í dag með þeirri glöðu meðvitund, að 
hann eigi hvíld þessa skilið, því að hann hafi starfað 
trúlega á hinu umliðna sumri, svo að hvorki hann 
nje hans þurfi að kvíða skorti nje harðviðri vetrarins; 
hinn lati aptur á móti hefur tilefni til, að bera sjer 
vanbrúkun þessa liðna sumars á brýn, og þess vegna 
kvíða hinum komandi vetri, því að eins og svefn hverr- 
ar nætur þreytir jafnvel hinn iðjulausa, eins verður og 
sjerhver vetur að þreyta hann með áhyggjum og árang- 
urslausri baráttu. Hinn yfirstandandi tími ber og 
vetrinum vitni, „að hann reynist góður á sínum tíma“, 
með tilbreytni í störfum vorum. Lífið er þess eðlis, 
að það getur aldrei verið algjörlega án starfa, og jafn- 
vel þegar það nýtur hinnar fullkomnustu værðar í 
skauti svefnsins, þá er það þó ekki að öllu leyti iðju- 
laust; en þessi iðja þreytir ekki, heldur lífgar; svona 
veitir og vor hvíldartími, veturinn, oss nægilegt tilefni 
til starfa, en þessi störf lífga oss vegna tilbreytninn- 
ar, fremur en að þau þreyti oss. Stundir vetrarins 





43 


eru opt langar og daprar, en allir geta gjört sjer þær 
stuttar og glaðlegar með ýmiss konar störfum, og sjer 
í lagi með því, að bregða upp birtu í sálu sinni með 
hverri helzt þekkingu, sem hann hefur löngun til. 
Sumarið gefur oss ekki mikið færi til andlegra starfa, 
en það gjörir veturinn því betur, og þess óglaðlegra 
sem yfirbragð náttúrunnar er á veturna, þess minni 
er líka freistingin til þess, að slá slöku við þessi störf. 
Hið námfúsa ungmenni og sjerhver sá, sem hefur á- 
nægju af framförum í andlegri menntun, getur bezt 
borið um, hvort veturinn sje ekki sannur hvíldartími 


2 


fyrir hann, vegna þessarar tilbreytni í störfum hans, 
og hvort hann eigi ekki sjer í lagi þessum tíma að 
þakka margar gleðistundir og marga birtu í sálu sinni, 
sem sumarsólin með allri sinni birtu ekki var þó fær 
um að veita honum. 

Hinn ókomni tíminn ber líka vetrinum 
þann vitnisburð, að hann reynist góður á 
sínum tíma. Það er góð og skynsamleg regla 
fyrir sjerhvern mann, að vera varfærinn í meðlæti, 
en vongóður í mótlæti, og þegar vjer heimfærum þessa 
reglu upp á sumarið og veturinn, þá gætum vjer 
kallað sumarið, af því það er meðlætinu svo skylt, 
tíma vVarfærninnar, en veturinn, sem hefur svo marga 
örðugleika við sig, eins og mótlætið, tíma vonarinnar. 
Vonin kemur upp í hjarta mannsins, þegar hið yfir- 
standandi ekki fullnægir honum, og þegar hann þyk- - 
ist sjá birtu betri daga fram undan sjer; svona von- 
um vjer líka ávallt lausnar á veturna frá hinum hörðu 
veðrum, þegar sumarið kemur. Það er oss allt hollt, 
sem glæðir vonina í hjörtum vorum um guðlegt full- 
tingi, til að frelsa oss frá hverju helzt andstreymi 


44 


lífsins sem er; heimurinn er vanur að vera 05s fullfýsi- 
legur, og mörgum jafnvel um of, þó vjer eigum við 
marga örðugleika í honum að stríða; en hversu miklu 
fýsilegri mundi hann þó ekki verða oss, ef hið örð- 
uga hyrfi, og þar á meðal veturinn? Veturinn er 
ímynd hins jarðneska böls, sem knýr oss til, að renna 
augum vonarinnar til vors himneska föður; á honum 
sjáum vjer svo opt, hversu lítils vjer erum sjálfir 
megnugir, því hvað fegnir sem vjer vildum, getum 
wjer þó ekki eitt augnablik haft vald yfir hörkum og 
ofviðrum vetrarins; þegar hinir köldu vetrarvindar 
hrista vor veiku skýli, þá finnum vjer, að vjer þurf- 
um styrkari handar til að leiða oss, heldur en mann- 
anna, og vjer snúum þá augum vonarinnar til guðs, 
sem höfuðskepnurnar hlýða, og huggum oss þá sjálfa 
með þeirri vissu, að hið örðuga eigi þó ekki æfin- 
lega að vara, því hinn sami drottinn, sem þá talar 
við oss í hinum deyðandi vindum, í frosti og í snjó, 
mun innan skamms tala við oss í hinum lífgandi blæ 
og í yl og dögg himinsins á hinu komandi sumri. 
Það ástand væri oss vissulega jafnóhollt, að vjer ann- 
aðhvort þyrftum ekki að vona, ellegar að vjer gætum 
það ekki. Margur mundi vissulega ekki þykjast þurfa 
að byggja von sína eins mikið á guði, og hann nú 
gjörir, ef veturinn ekki væri, og margur mundi líka, 
missa vonina, ef hann aldrei endaði; en eins og vet- 
urinn er nú, þá er hann hvorki svo vægur, að hann 
láti oss ekki þurfa að vona, nje svo langur, að hann 
gjöri oss vonina ómögulega, og þannig er hann fyrir- 
mynd alls þess, sem örðugt er í lífi voru. Sá kemur 
tíminn fyrir öllum þeim, sem bera krossinn, að vonir 
þeirra rætast um lausn frá öllu hinu mótdræga, og þá 











45 


skal sá tími, sem enn er þeim ókominn, bera hinum 
örðuga, en umliðna tíma þann vitnisburð, að hann 
hafi reynzt góður á sínum tíma, sjer í lagi vegna 
þess, að hann leiddi hugann frá hinu stundlega til 
hins eilífa, og sameinaði allar vorar vonir í hina einu 
von, að guð mun ætíð frelsa oss frá öllu mótlæti á 
hentugum tíma, og vegna þess, að hann gjörði oss 
alvörugefna og kjarkmikla og hæfari til þess, að njóta 
þess friðar og þeirrar gleði, sem lífið stefnir til, og 
sem guð hefur ætlað oss eptir vetur vors jarðneska lífs. 

Þannig höfum vjer þá sjeð, að þessi nýbyrjaði 
vetur reynist góður á sínum tíma, af því hann á 
hinu umliðna sumri knúði oss til starfa, og kenndi 
oss skynsamlega fyrirhyggju fyrir hinu ókomna, og 
vegna þess, að hann sýnir oss, að drottinn leggur 
æfinlega bót við böli í hinu yfirstandandi, og freistar 
einkis yfir megn fram (1. Kor. 10., 13.), og af því, 
að hann glæðir vora von og traust á guði í hinum 
ókomna tíma, og sýnir oss fram á, að þessi von aldrei 
muni bregðast. Látum þá þessar hugleiðingar fylgja 
oss á hinum komandi vetri, til þess að sætta oss við 
hina gæzkuríku og vísdómsfullu stjórn vors himneska 
föður.  Opt virðist oss líf vort hafa dapurt og vetr- 
arlegt útlit, en guð er trúr, og sendir oss sumar eptir 
vetur, líf eptir dauða, og sigur eptir stríð; hans verk 
eru 038 opt að vísu myrk og hulin, en það verður 
svo að vera, því að „hjer göngum vjer í trú, en ekki 
skoðun“, og án þess væri trúin oss heldur engin 
skylda og engin dyggð, en verk hans eru oss ekki 
heldur svo myrk, að vjer höfum enga birtu handa 
trúnni, og þess vegna skulum vjer ætíð kappkosta, 
að ganga í henni; hún er guðs dýrmætasta gjöl, og 
hún skal því fylgja oss í gegn um vetur þessa lífs 
til skoðunar hins eilífa sumars. Amen. 





46 


„VI 
Á AÐFANGADAG JÓLA. 


Jóh, 1., 1.—14.: 

Í upphafi var orðið, og orðið var hjá guði, 
og orðið var guð. Það var í upphafi hjá guði. 
Allir hlutir eru fyrir það gjörðir, og án þess er 
ekkert til orðið, sem til er. Í því varllíf, og líf- 
ið var ljós mannanna, og ljósið skein í myrkrinu, 
og myrkrið meðtók það ekki. Maður nokkur var 
sendur af guði, hann hjet Jóhannes. Þessi kom 
til vitnisburðar, að hann vitnaði um ljósið, svo að 
allir tryðu fyrir hans vitnisburð. Ekki var hann 
ljósið, heldur átti hann að vitna um ljósið. Það 
var hið sanna ljós, sem upplýsir hvern mann, 
sem kom í heiminn. Það var í heiminum, og 
heimurinn var fyrir það gjörður, og þekkti hann 
þó ekki. Hann kom til sinna, og hans eigin 
meðtóku hann ekki. En svo mörgum, sem hann 
meðtóku og á hann trúðu, gjörði hann kost á að 
verða guðsbörn, ekki þeim sem fæddir voru af 
blóðinu, nje holdsins vild, nje mannsins vilja, 
heldur af guði. Og orðið var maður, sem bjó með 
oss, fullur náðar og sannleika, og vjer sáum hans 
dýrð, dýrð sem þess eingetna föðursins. 


Í öndverðu hljómaði guðs almættisorð og sagði: „Verði 
ljós“, og það varð ljós (1. Mós.1.,3.); þá rann upp 





47 

birta sólarinnar, og gjörði aðgreiningu dags og nætur; 
á þessari stundu hljómaði það í annað sinn, og þá rann 
upp birta hinnar eilífu kærleikans sólar, Jesú Krists, 
og gjörði aðgreiningu Tjettlætis og ranglætis, lygi og 
sannleika. Myrkur syndarinnar hefur sí og æ leitazt 
við að gjöra ljósi Jesú fyrirstöðu, eins og guðspjalla- 
maðurinn kemst að orði, „að myrkrið meðtók það ekki, 
en hefur þó ekki getað staðizt birtu þess; það lýsti 
fyrst fyrir Betlehems hirðum, þegar myrkrið hvíldi 
yfir öllum öðrum stöðum jarðarinnar, en síðan hefur 
það sent geisla sína víðar og víðar, og mun þjöra 
það, þangað til að birta þess nær til endimarka veraldar. 

Þeir hafa að vísu verið til, og eru til enn, sem 
ekki hafa viljað kannast við, að ljós Jesú væri svo 
öldungis ómissandi, til að hrekja burtu myrkur hug- 
skotsins, en þeir gæta ekki að því, að þegar Jesús 
kom í heiminn, þá þóttust margir spekingar lýsa fyrir 
heiminum með ljósum speki sinnar, og þessi ljósin 
voru Í sannleika svo björt, sem í mannlegu valdi stendur 
að láta þau vera, en eigi að síður kallar guðspjalla- 
maðurinn ástand heimsins við Jesú komu myrkur, til 
vitnisburðar um, hversu ónógt ljós vorrar eigin skyn- 
semi er, til þess að lýsa oss dauðlegum og skamm- 
sýnum Mönnum Í gegn um myrkur vorrar jarðnesku 
tilveru; þeir hafa heldur ekki aðgætt, að það, sem 
þeir nú kalla ljós sinnar eigin skynsemi, og sem skýr- 
ir fyrir þeim hina guðlegu leyndardóma, ákvörðun og 
skyldur vorar, er þó í rauninni ekki annað en ljós 
Jesú Krists, sem guðspjallamaðurinn talar um; það 
verður því æfinlega hans ljós, en ekki skynsemi vorr- 
ar, sem sigrar myrkur heimsins, og þennan sigur 
Jesú ljóss yfir myrkrinu skulum vjer nú á 


48 


þessari hátíðlegu kveldstundu gjöra að yfirvegunar- 
efni voru. Lýstu oss með þinni himnesku birtu, ný- 
fæddi lausnari vor og guð! svo þessi yfirvegun vor 
geti meðal annars orðið oss til leiðbeiningar, til að 
ganga eins og sonum ljóssins hæfir. 

Jesú ljós sigrar myrkur heimsins, með 
því að það upplýsir skynsemina. Hvaðan er heimur 
þessi kominn? hvers vegna er hann orðinn til? og að 
hverju stefnir hann? Þetta eru þær spurningar, sem 
menn fyrir Jesú komu í heiminn voru almennt í 
mikilli óvissu um hvernig leysa ætti úr. Gyðingar 
voru hinir einu, sem Tjettilega leystu úr spurningunni 
um uppruna heimsins, og gjörðu það með hinni ein- 
földu trú, sem lýsir sjer í þessum orðum: „Guð talaði, 
þá skeði það; hann bauð, þá stóð það þar“ (Sálm. 
33., 9.); en þegar leysa átti úr spurningunni, hvers 
vegna heimurinn væri til orðinn, og að hverju hann 
stefndi, þá var líka skynsemi þeirra í myrkri; þeir 
vissu ekki almennt, að guð er kærleikurinn, og að 
það var vegna kærleikans, að hann skapaði heiminn, 
og skynsemi gæddar verur til þess, að gjöra þær far- 
sælar og hluttakandi eðlis síns og dýrðar; þeir voru 
í óvissu um hinn veglega og eilífa tilgang guðs með 
manninn, og vonuðu því sjer í lagi, að umbun fyrir 
ráðvendni og trúa þjónustu væri fólgin í jarðneskri 
og tímanlegri velvegnun. Heiðingjarnir ætluðu sjer 
með skynseminni, en ekki með trúnni, að leysa úr 
þessari spurningu um uppruna heimsins; en aldrei 
hafa myrkur hins náttúrlega skilnings komið glöggvar 
í ljós, en með tilraunum heiðingjanna að leysa úr 
þessari spurningu, og það gegnir furðu, hversu fávís- 
legar og hjegómlegar meiningar þeirra voru í þessu 


49 


efni. Eins var heiðingjanum það hin mesta gáta, 
hvers vegna heimurinn væri til orðinn, og að hverju 
hann stefndi; að vísu sáu bæði Gyðingar og heið- 
ingjar, að maðurinn er hin æðsta af guðs sköpuðu 
skepnum hjer á jörðunni, en þessi tign hans hvarf 
fyrir augum þeirra í myrkri grafarinnar, þar sem Jesú 
lærdómur segir oss, að hún byrji fyrst algjörlega fyrir 
þeim, sem fylgja kenningu hans. 

Þessar sömu spurningar koma æ að nýju fram í 
sálu mannsins, en þær olla ekki framar hinum kristna, 
hvort sem hann að öðru leyti er vís eða fávís, neinn- 
ar efasemi; þær olla honum ekki neinnar örvæntingar 
vegna skynseminnar vanmættis, ellegar leiða hann í 
villu vegna rangra úrlausna, heldur svarar hann sjer 
upp á þær í ljósi Jesú kenningar, til að friða og 
hugga, til að uppörva og leiðrjetta sig. Þegar hjarta 
þitt og hugur, mæddi vegfarandi lífsins, lítið eða 
ekkert sjer í kring um sig, sem lífgað geti von 
þína og glætt löngun þína að við halda lífinu, og hið 
yfirstandandi leggst á þig eins og þung byrði, sem þú 
ekki getur risið undir, þegar hið tilkomandi heimsækir 
þig fyrir fram með þungum áhyggjum, og hið um- 
liðna hefur að eins eptir skilið í sálu þinni beiskju 
sorganna, þá hefur Jesús brugðið upp ljósi í myrkri 
þinnar fáráðu sálar, og í birtu þess sjer þú álengd- 
ar, á bak við myrkur hins nálæga og hins tilkomanda, 
kærleiksríkan föður á himnum, vísdómsfullan og al- 
máttugan, „sem talið hefur öll þín höfuðhár“, og út 
hlutað þjer hlutskipti þínu hjer í tímanum, til þess 
innan skamms að leiða þig til sinnar eilífu dýrðar. 
Þú sjer í birtunni af Jesú ljósi á bak við fortjald 
tímans hið óendanlega víðsýni eilífðarinnar, þar sem 

J. Guðmundsson. Hugvekjur. 4 


50 


sálu. þinni er ætlaður bústaður, þegar þinni jarónesku 
vegferð er lokið, 'og búið er að sá líkama þínum í 
reit hinna framliðnu; trúin á þinn himneska fræðara, 
Jesúm Krist, sem guðspjallamaðurinn kallar „hið sanna 
ljós, sem upplýsi hvern mann, sem í heiminn kom“, 
getur nú upplýst skynsemi þína, og látið hana eygja 
þar birtu, sem annars væri myrkur, og þó að stjórn 
guðs á kjörum þínum og bræðra þinna í heiminum 
sjeu..þjer opt: og einatt óskiljanleg, þá veiztu samt 
svo mikið, að þinn kærleiksríki himneski faðir gjörir 
ekkert nema það, sem gott er, og þú treystir því trú- 
aröruggur, rað þó þú hjer í tímanum sjáir ekki nema 
í spegli og í ráðgátu, þá munir þú þó á síðan fá að 
sjá berlega, og“ að þekkja guð, eins og þú sjálfur ert 
af honum þekktur (1. Kor. 13., 12.), og að kannast 
þá við, að allir hans vegir er. miskun og trúfesti. 
Skynsemi þín þarf því ekki lengur að leita sjer festu 
í óvissum ágizkunum, nje að fljúga hælislaus frá ein- 
um stað til annars innan um hinn víða geim, -nje 
frá einu villuljósi til annars, og að þreyta sig á við- 
stöðulausu flugi, heldur áttu hinu himneska ljósinu, 
sem á þessari nóttu rann upp í Betlehem, það að 
þakka, að þú veizt með postulanum, á hvern þú trúir 
(2. Tím; 1., 12.), og trú þín er ekki neinn óljós grun- 
ur, heldur er hún hin fullkomnasta vissa, af því hún 
er byggð: á bjargi þeirrar kenmingar, þeirra dásemd- 
arverka, sem hinn nýfæddi sveinninn í Betlehem koni 
til þess að opinbera heiminum. Krjúptu því, efasama 
og fáráða sál, í auðmýkt og tilbeiðslu að fótum þessa 
mikla meistara, og lærðu þar þann vísdóm, sem eng- 
inn spekingur:hefur getað fundið, en sem hinn ein- 
getni sonur guðs, „sem út er, genginn af föðursins 


öl 

skauti“, einn hefur getað opinberað heiminum; reyndu 
ekki til, að finna neinn nýjan lærdóm, nýja fræðslu 
til úrlausnar þeim spurningum, sem hin dýpsta með- 
vitund þín ber upp fyrir þjer, um það, hver endir 
verði baráttu þinnar, og að hverju allt hið skapaða 
stefni, heldur hlustaðu að eins á kenningu þíns himn- 
eska fræðara, og reyndu að gjöra þjer hana skiljan- 
lega, svo mikið:sem þjer er unnt; geymdu hana: svo 
í trúnni, og muntu öðlast þá birtu og þann frið, sem 
þú ert eptir að leita. 

Jesú ljós rekur burtu myrkur ranglæt- 
isins. „Aldrei hefur neinn talað eins og þessi mað= 
ur“$ögðu þeir forðum, sem prestahöfðingjarnir og 
Farísearir höfðu. sent til þess, að handtaka Jesúm 
(Jóh. 7., 46.); hvað var það, sem kom þeim til að 
bera! kenningu Jesú þennan vitnisburð? Var það ekki 
hið guðlega vald orða hans, með hverju þau tala til 
samvizku sjerhvers manns, svo hún knýst til þess, að 
ganga:í sjálfa sig, og að prófa sig eptir hinu algjörða 
lögmáli guðs? Var það ekki sannleikans heilaga 
vald, sem æfinlega er sameinað guðs heilaga 'orði, og 
gjörir það beittara hverju tvíeggjuðu sverði, svo áð 
það þrengir sjer milli sálar og anda, liðamóta -og 
mergjar, og dæmir þanka og hjartans hugrenningar 
(Ebr. 4., 12.)? Jú, því þegar Jesús talar, þá eru 
orð hans ekki eins og vor mannanna, sem annaðhvort 
deyja aflvana á vörum vorum, eða þau svæfa, í stað 
þess að vekja, æsa, í stað þess að leiðrjetta; en orð 
Jesú vekja, um leið og þau leiðrjetta, lífga, um leið 
og þau deyða, planta og skapa hið nýja, um leið og 
þau upp ræta og eyða hinu gamla, hinni meðfæddu 
spillingu, sameina, um leið og þau sundra, svo að 

ar 


52 

engin rót ranglætisins verður framar í hjörtum þeirra 
manna, sem ljá þeim rúm hjá sjer, og þeir verða 
ekki lengur hinir sömu, heldur nýir og endurfæddir. 

Það er ekki nóg, til þess að skilja Jesú lærdóm, 
að kannast við, að hannsje hinn sannasti, hinn veg- 
legasti og hinn samboðnasti mannlegri tign og á- 
kvörðun, því með því er ekki meira um hann sagt, 
en að hann eigi skilið samsinningu skynseminnar; 
en vjer verðum líka, til þess að geta skilið eðli hans 
rjettilega, að játa, að hann hafi guðlegt vald, sem 
gagntaki hjartað og viljann, og veki ný áform, skapi 
nýja ávexti í lífi þess manns, sem heyrir hann og 
breytir eptir honum. Hvað gagnar öll samsinning 
skynseminnar, öll játning varanna, að eitthvað sje 
satt og rjett, ef hjartað og viljinn ekki eiga neinn 
þátt í játningunni? Það er sorgleg reynsla, að fjöldi 
manna breytir ekkiilla af einni saman fáfræði, held- 
ur af því, að hjörtu þeirra, „þeirra langanir og vilji 
eru í stríði við skynsemina; það er sjaldnast af því, 
að kenning þeirra, sem orðið flytja, ávinni sjer ekki 
samsinningu skynseminnar, að hún vinnur svo lítið á 
hjörtun, heldur af því, að hana vantar hið skapandi 
ljós Jesú kenningar, sem sigrazt getur á myrkrum 
ranglætisins. Vjer höldum svo opt, að vegurinn til 
þess, að verða kristinn, byrji á því, að skýra fyrir oss 
einstök atriði í kristindóminum, en vjer gleymum því, 
að vegurinn til þess liggur fyrst og fremst í gegn 
um iðrunina, sem hið skapandi vald Jesú orða vekur 
í sálunni, um leið og það bregður upp birtu sinni í 
hugskoti mannsins, og lætur hann geta sjeð sitt ó- 
fullkomna og flekkaða líf. Allar sannkallaðar fram- 
farir í mannsins andlega lífi koma frá ljósi Jesú Krists, 








K 


nn 


53 


sem hrekur burtu myrkur vors ranglætis, því á með- 
an hjartað og viljinn eru myrkvuð, þá er skynsem- 
in það líka, svo að það rætist, sem postulinn segir, 
að holdlegur maður skilji ekki hið andlega (1. Kor. 
2., 14.); en sá, semljós Jesú Krists er búið að end- 
urskapa í iðruninni, svo að hjartað og viljinn eru 
orðin hrein, honum er og opnaður nýr vegur handa 
skynseminni, til þess að skilja og að þekkja, og þess 
vegna segir postulinn, að hinir heilögu munu heiminn 
dæma (1. Kor 6., 2.), af því þeir standa á cðra 
stigi menntunar, heldur en þeir, sem hafa hjartað og 
viljann fjötrað af syndinni, hvað upplýsta sem þeir 
annars kunna að geta kallað sig. Sýndu oss því æ 
að nýju, himneski fræðari vor! syndumspillt ástand 
vort í birtu þíns heilaga orðs, og byrjaðu svo þitt 
endurlausnarverk í oss, með því að gefa oss ný og 
endursköpuð hjörtu; láttu oss ekki að eins játa það 
með vörunum, heldur og finna til þess í samvizkum 
vorum, að ljós þinna orða sundrar myrkrum vors rang- 
lætis með birtu þíns rjettlætis, sem að eins býr í 
hreinu og endurfæddu hjarta. 

Jesú ljós hrekur burtu myrkur ör- 
væntingarinnar. Hversu opt þurfum vjer ekki 
allir huggunar við, og þó vjer ekki, ef til vill, þurfum 
hennar á þessari stundu, þá vitum vjer ekki, hvort 
svo muni lengi verða, því gleði mannsins breytist opt 
skjótt í sorg; en þegar vjer þurfum huggunarinnar 
við, þá hefur hann, sem fæddist á þessari stundu í 
jötunni í Betlehem, skipað oss, sem erum örmæddir 
og þunga þjáðir, að koma til sín, og gefið oss fyrir- 
heiti um, að vilja endurnæra oss. Hlýðum þessu boði, 


2 


og flýjum til hans í öllu voru böli; vjer höfum hvort 


54 


sem er opt og einátt ekki til annars að flýja; því hversu 
opt er ekki hörmum vorum svo: varið, að það.er eins 
og: huggun mannanna verði ekki nema tilað auka þá. 
Og þessi „lýsing á því fremur heima hjá oss, sem 
sorgin er  sárari; og hver „sorg er sárari en sú, sem 
meðvitund. syndarinnar ollir oss, og það sjer í lagi 
hinum deyjandi. Hvað ætli hann, sem finnur, að dáuð- 
inn hefur þegar gagntekið limu sína, geti huggað sig 
wið. hinar einkis verðu hugganir vina sinna, að hann 
hafi ekkert að óttast, því hans grandvara líferni gjöri hann 
fullvissan um hlutskipti hinna rjettlátu í eilífðinni? 
hlýtur hann ekki: að héyra kröptugri orð en main- 
anna, til þess að geta sigrazt á skelfingum dauðans 
og brigzlum sinnar. hrelldu samvizku? Hvað gagnar 
honum, að þeir minni hann á hans einstöku góðverk, 
hans lýtalausu breytni í heiminum, ef samvizka hans 
segir honum, að jafnvel hans beztu verk hafi þóekki 
verið runnin af |svo hreinni rót, eins og mennirnir 
hjeldu ?  Hugganir: þeirra eru þá næstum eins og gys 
að hans örvæntingarfulla ástandi, eða eins og tilraun, 
að svæfa þá samvizku, sem ekki verður lengur svæfð, 
í stað þess að hugga hana; hváð getur yfir höfuð 
huggað hinn kristna í iðruninni og í dauðanum, þeg- 
ar hann sjer í ljósi Jesú kenningar og heilagleika, 
hversu. mikið guðs heilaga lögmál heimtar af oss mönn- 
unum, og þegar hann játar og finnur, að. þótt hann 
hefði gjört allt það, sem hann átti að gjöra, eigi hann 
þó að kalla sig ónýtan þjón (Lúk. 17., 10.)? og við 
hverju getur hann þá búizt, þegar hann jafnvel ekki 
verðskuldar að heita ónýtur, heldur ódyggur þjónn? 
Að vísu getum vjer ekki skilið, hvernig guð tilreikn- 
ar oss rjettlæti Jesú, en það finnum vjer, að vjer 


5ð 


þurfum þessa rjettlætis við, og. vjer höfum oss þá 
ekkert annað til huggunar, en rjettlæti hans; oss er 
það nóg, að Jesús hefur sagt, að hann hafi látið sitt 
líf fyrir sína sauði (Jóh. 10.,.15.), og vjer grípum 
þessa huggun með fögnuði trúarinnar, til þess að 
sigrast á örvæntingu samvizkunnar, og til þess að 
fyrirfarast ekki. Ekkert er í sannleika meira krapta- 
verk, en að iðrandi  syndari getur tileinkað sjer Jesú 
veróskuldun, og getur það jafnvel á hinum síðustu 
stundum lífsins, þegar hann ekki er neins annars 
megnugur, og varir hans og tunga eru hættar að 
geta bærzat. Það er svo sýnilegur vottur þess, að 
ljós Jesú yfirgnæfir öll myrkur mannlegrar eymdar, 
og að hans náð er næst, þegar neyðin er stærst. 

Til eru að sönnu þau örvæntingarmyrkur, sem 
ljós Jesú virðist ekki geta hrakið; vjer tölum hjer ekki 
um þá örvæntingu, sem samfara er hinum eilífa dauða, 
heldur þá, sem sumir sturlaðir hafa til dauðadags, án 
þess að þeir geti tileinkað sjer Jesú - verðskuldun. 
En svo. sannarlega sem Jesús hefur liðið fyrir afbrot 
mannanna, Svo sannarlega skulu og þessir syndarar 
sannfærast um, „að. það, sem er ómögulegt fyrir 
mönnum, það er mögulegt fyrir:guði“ (Matt. 19., 26:). 
Þeir hafa rjett fyrir sjer í því, að ástand vort er fyrir- 
dæmingarinnar ástand, og að það er eitt af hinu ó- 
skiljanlegasta, hvernig hinn rjettláti og heilagi guð 
getur fyrirgefið syndaranum og álitið hann eins rjett- 
látan, og ef hann hefði uppfyllt öll hans heilögu boð- 
orð; þetta er sá leyndardómur guðs kærleika, sem 
hinn dýpsti skilningur manna ekki getur gripið, og 
þess vegna er það að eins Jesú friðþægingarljós, sem 
getur sundrað þessum örvæntingarinnar myrkrum. En 


56 


hvers vegna lætur Jesús ekki strax þetta ljós upplýsa 
hjörtu þessara sturluðu og iðrandi syndara? Að vísu 
er ekki mannlegum skilningi gefið, að rannsaka til 
hlítar guðs leyndarráð, en þó virðist vísdómsfullur 
tilgangur „vera í því fólginn, því að auk þess, að 
iórunin getur verið röng, getur og drottinn haft þann 
tilgang, eins og hann hafði við hina kanversku konu, 
að láta þessi sín börn ákalla sig, án þess að svara, 
til þess að hreinsa og reyna enn þá betur trú þeirra, 
en einkum til þess, að láta þau vera hátalaðan vott 
um, fyrir hinum iðrunarlausu, hversu skelfilegar synd- 
arinnar afleiðingar eru. Hann, hinn eilífi miskunar- 
brunnur, veit bæði stund og tíma, þegar hann ætlar 
að láta sitt huggunarljós sundra myrkrum þeirra ör- 
væntingar, en sú kemur þó vissulega stundin fyr eða 
síðar; það að hannlætur þessi sín sturluðu börn líða 
hjer í tímanum, er þess líka vottur, að hann ætlar 
að frelsa þau í eilífðinni. 

Þjer, vor nýfæddi lausnari, eigum vjer að þakka 
alla sanna birtu vorra sálna, og vjer vitum af engu 
öðru ljósi, til þess að lýsa oss á vegferðinni gegn um 
lífið til himinsins; láttu það á þessari heilögu stundu 
og allar vorar ókomnu æfistundir lýsa fyrir oss, svo 
vjer treystum engum mannlegum vísdómi nje sjálf- 
gjörðu rjettlæti og svikulum huggunum, heldur um- 
föðmum þig með örmum elskunnar og trúarinnar, og 
veljum þig fyrir vorn kennara, vort rjettlæti og gleði, 
í tímanum og í eilífðinni. Lýstu sjer í lagi fyrir oss 
í myrkrum dauðans, svo vjer þá sjáum, og verðum 
glaðir, bjarma þeirrar dýrðar, sem þú hefur afrekað 
oss. Amen. 


| ÓGNUN 








